FROM   THE   LIBRARY  OF 


REV.    LOUIS    FITZGERALD    BENSON,   D.  D. 


BEQUEATHED    BY   HIM   TO 

THE   LIBRARY  OF 

PRINCETON  THEOLOGICAL   SEMINARY 


SCO 


Lewis  (H.  Elvet)  Sweet  Singers  of  Wales, 
a  Story  of  Welsh  Hymns,  and  their  Authors, 
with  original  translations,  8vo,  cloth,  top  edge 
gilt,  nice  copy,  printed  on  ribbed  paper,  60c, 
London,  R.T.S. 


OF  tHlHijfy. 
NOV10KM 

Hymns  and  Tunes 


IN 


WELSH   AND   ENGLISH. 


FOR 


Praise  and  Worship. 


BY  J  J 
KEV.  E.  T.  GKIEFITH. 


PHILADELPHIA: 

SOWEE,    POTTS    &    CO 

1884. 


Copyright. 
SOWER,   POTTS   &   CO. 

1884. 


PREFACE 


rpHIS  Hymn  and  Tune  Book  is  offered  to  the  Welsh  Churches  and 
*~  Christian  public  of  America  as  a  companion  to  the  three  or  four 
Welsh  Hymnals  already  in  use. 

The  work  was  undertaken  because  it  was  greatly  needed,  as  well  as  in 
obedience  to  the  kind  solicitation  of  many  friends.  Thousands  of  our 
children  and  young  people,  born  in  the  States,  who  are  not  able  to  speak, 
or  even  to  understand,  the  mother-tongue,  but  who,  nevertheless,  attend 
our  Welsh  Churches,  are  compelled  to  be  silent  while  the  older  and 
more  favored  part  of  the  congregation  unite  in  offering  praise.  The 
same  thing  too,  has  often  been  observed  at  the  fireside. 

The  main  purpose  of  this  work  is  to  enable  those  reading  either  lan- 
guage to  unite  in  singing  God's  praise  with  those  of  the  other. 

And  to  facilitate  this,  in  addition  to  the  Welsh  version,  it  will  be  ob- 
served that  a  literal  translation  of  the  original  hymn  (as  near  as  can  be) 
has  been  given  in  the  same  metre,  and  set  to  the  same  tune,  so  that  the 
same  hymn  in  Welsh  and  English  can  be  sung  at  the  same  time  and 
together. 

Also,  as  far  as  practicable,  the  old  hymns  and  tunes  have  been  intro- 
duced, which  as  sung  by  our  fathers  at  the  beginning  of  this  century, 
formed  so  great  a  part  of  that  wonderful  Christian  reformation  that 
touched  the  heart  of  nearly  every  person  in  the  Principality  of  Wales, 
with  the  fond  hope  that  they  may  rekindle  that  divine  fire  in  the  hearts 
of  the  children. 

The  music  is  neither  flippant  nor  formal,  and  because  devout  must  be 
sweet  and  durable.  The  original  hymns  were  written  in  the  spirit  of 
love  and  devotion ;  and  the  translations  will,  we  hope,  meet  approval. 

Each  Welsh  and  English  hymn  and  tune  bears  but  one  number,  that 
there  may  be  no  confusion  when  the  hymn  to  be  sung  shall  be  named  to 


iv  PREFACE. 

the  congregation.  The  music  and  type  are  made  large  and  distinct  to 
suit  all  ages,  and  the  printing-paper  and  binding  will  commend  them- 
selves to  every  observer. 

The  author  desires  to  express  his  deep  thankfulness  for  the  very  kind 
and  valuable  assistance  he  has  received  in  compiling  both  the  words  and 
music  of  this  work.  But  he  is  sure  that  they  neither  expect  nor  desire 
to  receive  more  than  this  general  but  very  hearty  assurance  of  his  grati- 
tude. To  the  following  he  desires,  nevertheless,  to  give  especial  thanks : 
— To  the  Rev.  J.  G.  Lewis,  Wilkesbarre,  for  very  valuable  assistance  in 
Welsh  and  English  poetry,  and  for  many  valuable  translations  in  both 
languages ;  to  the  Rev.  D.  Todd  Jones,  Shenandoah ;  to  B.  D.  Williams, 
Esq.,  Audenried,  for  MSS. ;  to  J.  D.  Evans  (Ap  Daniels),  New  York,  and 
Rev.  Lot  Lake,  Hyde  Park ;  to  the  Revs.  E.  Stephens,  Lewis  Jones, 
J.  H.  Roberts,  and  Dr.  Joseph  Parry,  Wales ;  to  Evan  Williams,  Esq., 
Mahanoy  City ;  to  Daniel  Gower  (Hedy dd-Afon),  Catasauqua ;  to  Messrs. 
Bigelow  &  Main,  New  York ;  to  Messrs.  A.  S.  Barnes  &  Co.,  as  well  as 
to  the  honorable  memory  of  Rev.  John  Roberts  (Ieuan  Gw}Tllt),  and 
J.  D.  Jones,  Esq.,  Wales,  and  Wm.  B.  Bradbury,  for  valuable  assistance 
in  music.     And  also  to  Master  W.  Lloyd  for  considerable  aid. 

This  labor  of  love  is  now  humbly  submitted  to  the  Welsh-American 
Christians  as  heartily  evangelical  and  catholic,  with  earnest  prayers  that 
the  God  of  our  fathers,  who  has  so  abundantly  blessed  us  in  Fatherland, 
will,  through  his  Son  Christ  Jesus,  also  bless  you  in  the  land  of  your 
adoption,  and  be  your  God  reconciled  in  Christ  Jesus  forever,  and  that 
He  will  own  and  bless  the  praises  which  you  shall  offer. 

Philadelphia,  Jan.  8,  1884.  E.  T.  Griffith. 


Many  of  the  hymns,  both  in  English  and  Welsh,  not  elsewhere  specified,  as  well 
as  tunes  and  the  adaptations  of  the  tunes  and  the  arrangement  of  the  music,  are  the 
property  of  the  author  and  publishers,  and  must  not  be  used  without  their  written 
consent. 


Hymns  and  Tunes. 


i 


ST.  THOMAS.    M.  1,    [S.  M.] 

j k 


3 


is* 


aK 


^ 


-5? 


^ 


-^ 


^ 


-^ 


^— ^ 


H 


mm 


at 


£ 


CJ  ft.j 


=g= 


zfcit 


§e3 


-^- 


1 


1 


ia 


^5- 


-&r 


P- 


-^?- 


5t 


-<a- 


2* 


"S^-^T^ 


"2?- 


-^~ 


ii 


f=F3t 


£: 


£ 


-£?_ 


^ 


F=F 


<• 


ft 


M.  1. 
Dedwyddwch  y  Saint. 

1  Dewch  chwi  sy'n  caru  Duw, 

A  llawenhewch  yn  awr : 
Cydseiniwch  ber  ganiadau  gwiw 
O  gylch  yr  orsedd  fawr. 

2  Os  byddant  hwy  yn  fud 

Sydd  heb  ei  'nabob  Ef, 
Dadganer  inawl  a  llawen  fryd 
Gan  weision  Brenin  nef. 

3  Dedwyddwch  teulu  gras, 

Sy'n  dechreu  'n  nhir  y  byw ; 
Ceir  nefol  ffrwyth  o  beraidd  flas, 
Ar  fFydd  a  gobaith  gwiw. 

4  Ein  dagrau  sychu  wnawn, 

A  llawenhawn  o  hyd  ; 
Trwy  dir  Immanuel  yr  awn, 
Yn  lion  i'r  nefol  fyd. 


S.  M. 

Sing  Psalms. 

1  Come,  we  who  love  the  Lord, 

And  let  our  joys  be  known  ; 
Join  in  a  song  of  sweet  accord, 
And  thus  surround  the  throne. 

2  Let  those  refuse  to  sing 

Who  never  knew  our  God  ; 
But  children  of  the  heavenly  King 
May  speak  their  joys  abroad. 

3  The  men  of  grace  have  found 

Glory  begun  below ; 
Celestial  fruits  on  earthly  ground 
From  faith  and  hope  may  grow. 

4  Then  let  our  songs  abound, 

And  every  tear  be  dry  ;      [ground 
We're    marching  thro'    Immanuel's 
To  fairer  worlds  on  high. 


PRAISE. 

ST.  MICHAEL.     M.  1.    [S.  M.] 


fM — 

— \— 

1 — 

=4=      .  =ah 

-75H- 

1 — 

1 

=4= 

i 

9— 

=4* 

i 

-1 ?2T^"        I2- 

— ^~ 

■0- 

fa 

— &<- 
0 

&  ' — 
■zr  • 

9^?— 

& ... 

• — i — 

1 

<& 

b 

f           !* 

'<? 

1 

9 

—to— 



— i — 

r- 

— i — 

-M Lf-J 

H — 

19 

1 

— \ — 

— 1 — ' 

L_^_-_J 

f 


3J 


-«- 


-«■ 


S=g    g    gi'g 


P* 


221 


THT 


1K 


•? .  ■? 


~zz. 


333 


^^ 


?     f     gr^ 


S 


IE 


2=^ 


t=F 


r^TTT 


^ 


M.  1. 

Mawl. 

1  Duw  Abra'm,  molwch  ef, 

Yr  hwn  sydd  Frenin  fry, 
Yr  Hen  Ddihenydd  ddaeth  o'r  nef 
I'r  byd  i'n  prynu  ni. 

2  Jehofa  mawr  yw  ef, 

Trwy  nef  a  daear  lawr ; 
Bendithio  wnaf,  a  llafar  lef, 
Ei  werthfawr  enw  mawr. 

3  Duw  Abra'm,  molwch  ef, 

Am  ei  anfeidrol  ras, 
Yr  hwn  a'm  dwg  yn  ddiogel  trwy 
Bob  croes  a  chlwy'  i  maes. 

4  Caf  wel'd  ei  wy neb-pry d 

'Rol  myn'd  o'r  babell  hon, 
A  chanu  am  ei  ras  o  hyd 
Yn  hyfryd  ger  ei  fron. 

Amen. 


S.  M. 
Praise  to  God. 

1  The  God  of  Abraham  praise, 

Who  reigns  enthroned  above, 
Ancient  of  everlasting  days, 
And  God  of  perfect  love. 

2  Jehovah,  great  I  AM, 

By  earth  and  heaven  confest ; 
I  bow  and  bless  the  sacred  name, 
For  ever,  ever  blest. 

3  The  God  of  Abraham  praise, 

Whose  all-sufficient  grace 
Shall  guide  me  all  my  pilgrimage 
In  all  my  earthly  ways. 

4  I  shall  behold  his  face, 

I  shall  his  power  adore, 
And  sing  the  wonders  of  his  grace 
In  heaven  for  evermore. 

Amen. 


I 


CONFIDENCE  IN  GOD. 

HAMPTON.     M.  1.     [S.  M.] 


■g  i   I    V. 


?     <* 


w 


1 


iffi: 


* 


PrT^ 


a- 


<&r^frr 


-o^ 


p  I  p> 


# 


^2 


ig  •  ,&p  ■  fg 


a 


^^^ 


s 


31 


[EEfE 


i 


s 


SEEiEES 


-tfj- 


£? 


g^l~  g  i  a  +$-%  I  g 


I 


3L 


&a> ' '  Tg 


-;2- 


■*■ — ^ 


E 


gif  £  ?\^W% 


s 


s 


a 


JZ- 


f 


:r 


s: 


M.  1. 

Tmdiried. 

1  Daw  Israel  adre'n  wir, 

Fe'u  gwelir  yn  ddiau 

0  fewn  i  byrth  Caersalem  dir ; 
Mae'r  amser  yn  neshau. 

2  Ail-adeiledir  hon, 

Y  ddinas  Ion  cyn  hir ; 
Ei  theml  godir  hyd  y  nen 
Ar  ben  Moria  dir. 

3  Daw'r  holl  grwydredig  had 

Yn  ol  i'w  gwlad  i  fyw, 
A'u  can  yn  uchel  am  y  gwaed 
A  chariad  Iesu  gwiw. 

4  A  chyda'r  rhai'n  ar  goedd, 

Doed  holl  genedloedd  byd, 

1  wneud  i  fyny'r  teulu  mawr 

Trwy'r  nef  a'r  llawr  y'nghyd. 
Amen. 


S.  M. 
Confidence. 

1  Of  all  the  ancient  race, 

Not  one  is  left  behind, 
But  each,  impell'd  by  secret  grace, 
His  way  to  Canaan  find. 

2  Rebuilt  by  his  command, 

Jerusalem  shall  rise ; 
Her  temple  on  Moriah  stand 
Again,  and  touch  the  skies. 

3  Send  then  thy  servants  forth, 

To  call  the  Hebrews  home ; 
From  east  and  west,  and  south  and 
north, 
Let  all  the  wanderers  come. 

4  With  Israel's  myriads  seal'd 

Let  all  the  nations  meet, 
And  show  the  mystery  fulfill'd, 
The  family  complete. 

Amen. 


DEATH. 

MAHANOY   CITY.     M.  1.     [S.  M.] 


-02. 


I* 


31 


i 


« 


L-4- 


£<- 


34 


2Z. 


^- 


ii 


O—L-ja 


I^ICS 


1^»  *      Igt: — <*- 


*--»- 


I*' 


1^5^ 


■g-  fe. 


^ 


-fi. 


e 


^ 


g=: 


1 


M.  1. 

Gosodwyd  i  ddynion  farw  unwaith, 

1  Ai  marw  raid  i  mi 

A  rhoi  fy  ngorph  i  lawr  ? 

A  raid  i'm  henaid  ofnus  ffoi 

I'r  tragwyddoldeb  mawr  ? 

2  Gwirionedd,  marw  raid, 

A'r  enaid  fyn'd  i'r  glyn  ; 
O  !  am  ryw  hardd  angylaidd  lu 
I'm  dwyn  i  Sion  fryn: 

3  Wrth  nesu  tua  glan 

Yr  hen  Iorddonen  ddu, 
O  am  gael  teimlo  '  mod  i'n  nes 
I'th  fynwes,  Iesu  cu. 


S.  M. 

It  is  appointed  unto  men  once  to  die. 

1  "  Oh,  am  I  born  to  die, 

And  lay  this  body  down  ? 
And  must  this  trembling  spirit  fly 
Into  that  world  unknown  ?  " 

2  Yes  ;  truly  I  must  die 

And  through  the  valley  go ; 
Oh,  then  to  me  let  angels  fly 
And  bear  me  safely  through. 

3  As  to  the  gloom  I  go, 

O  Jesus,  be  thou  near  ;         [flow, 
When  Jordan's  deep,  dark  waters 
Relieve  my  soul  from  fear. 


Y  Tad  a'r  anwyl  Fab 

Gwnawn  foli  yn  ddilyth 
Ar"  Ysboyd  glan  mewn  peraidd  gan 

Gaiff  ein  addoliad  byth. 


DOXOLOGY. 

The  Father  and  the  Son 

And  Spirit  we  adore ; 
We  praise,  we  bless,  we  worship  Thee, 

Both  now  and  evermore ! 


8 


SALVATION  BY  GRACE. 

IPSWICH.     M.  1.     [S.  M.] 


f*^= 

i h~ 

— n 

— «* — 

■ — 1— 

1 

1     i 
* — ^-  »= 

i — £^& — & — 

--&— 
& 

— <• — 

1 

-*- ^_ 

— ^ 

v 

v 

v 

=?     ^^ 

n  11  z 


r 


3dt# 


^ 


& & <5>- 


~?2L 


^y-^-YtroB. 


& 


*=* 


ii  ik 


JJ^ 


^=g=r£=^ 


3=13 


<^  ^ 


-^ «>- 


M.   1. 

Iachawdwriaeth  o  ras. 

1  Gras  !  O'r  fath  beraidd  sain ! 

I'm  clust  hyfrydlais  yw  : 
Hwn  bair  i'r  nef  adseinio  byth, 
A'r  ddaear  oil  a  glyw. 

2  Rhad  ras  a  drefnodd  fFordd 

I  wared  euog  fyd ; 
A  gras  a  welir  yn  mhob  rhan 
O'r  ddyfais  lion  i  gyd. 

3  Gras  a  arweinia  'm  troed 

I  rodio  llwybrau'r  nef; 
A  chymorth  gaf  o  hyd  wrth  raid 
I  nesu  ato  Ef. 

4  Gras  a  gorona  'r  gwaith 

Draw  rnewi)  anfarwol  fyd  ; 
A  ehaiff  y  clod  a'r  moliant  byth 
Gan  luoedd  nef  yn  nghyd. 

Amen. 


S.   M. 
Grace. 

1  Grace  !  't  is  a  charming  sound ! 

Harmonious  to  the  ear  ! 
Heaven  with  the  echo  shall  resound. 
And  all  the  earth  shall  hear. 

2  Grace  first  contrived  a  way 

To  save  rebellious  man  ; 
And  all  the  steps  that  grace  display. 
Which  drew  the  wondrous  plan. 

3  Grace  led  my  roving  feet 

To  tread  the  heavenly  road  ; 
And  new  supplies  each  hour  I  meet 
While  pressing  on  to  God. 

4  Grace  all  the  work  shall  crown, 

Through  everlasting  days ; 
It  lays  in  heaven  the  topmost  stone, 
And  well  deserves  the  praise. 

Amen. 


6 


a 


* 


2- 


PRAISING  GOD. 

SILVER  STREET.     M.  1.     [S.  M.] 


3 


=2 


I       I 


I       I 


* 


£ 


4*= 


^ — 


1 


♦        -02- 


feC 


i=J 


p3 


•gfr- 


3?: 


^ 


izz* 


-£*_•_: 


«-» 


3=  r  43. 


■#-    -#•-*--•■  ■#- 


fem 


£S 


s^-ff- 


US 


M.  1. 

Moli  yr  Arglwydd  yn  ei  dy. 

1  Creawdwe,  mawr  y  nef, 

Fw  enw  Ef  rhown  glod, 
Am  gael  cyfarfod  yn  ei  dy 
Fw  foli  is  y  rhod. 

2  Ei  enw  gwerthfawr  fu 

Ein  twr  a'n  llety  clyd : 
Fe  'n  ceidw  eto  yn  ddiball 
Rhag  drygau  'r  fall  a'i  lid. 

3  Ar  fyr  cawn  lanio  fry, 

At  deulu  dedwydd  Duw  ; 
Ac  uno  gyda'r  dyrfa  Ion 
Sydd  ger  ei  fron  yn  byw. 


S.  M. 

Call  to  Praise. 

1  Stand  up,  and  bless  the  Lord, 

Ye  people  of  his  choice ; 
Stand  up  and  bless  the  Lord  your  God, 
With  heart  and  soul  and  voice. 

2  God  is  our  strength  and  song, 

And  his  salvation  ours : 
Then  be  his  love  in  Christ  proclaimed, 
With  all  our  ransomed  powers. 

3  Stand  up  and  bless  the  Lord ; 

The  Lord  your  God  adore ; 
Stand  up,  and  bless  his  glorious  name, 
Henceforth,  for  evermore. 


DOXOLOGY. 


Y  ciiwi  angylion  glan 
Yn  uchelderau'r  nen, 

A  ninan  waelion  daear  lawr 
Rhown  fawl  ir  Tri'n  Un. 


Ye  angels  round  the  throne, 
And  saints  that  dwell  below, 

Worship  the  Father,  praise  the  Son, 
And  bless  the  Spirit,  too. 


10 


PRAISE. 


ELWORTH.     M.  1.     [S.  M.] 


M.  1. 

Afon  y  by wyd. 

1  Mr  welaf  afon  bur 

O  ddyfroedd  disglaer  iawn, 
Maent  fel  y  grisial  gloyw  clir, 
Foreuddydd  a  phrydnawn. 

2  Mae  hon  yn  tarddu  maes 

O  dan  orseddfainc  Duw  ; 
Hi  gana  fel  yr  eira  gwyn 
Yr  Ethiop  dua'i  liw. 

3  Mae  mil  o  filoedd  maith 

Ar  ben  eu  taith  yn  Hon, 
Yn  moli'r  Oen  yn  ngwlad  yr  hedd 
Am  ryfedd  rinwedd  hon. 


S.  M. 
Psalm  95. 

1  Come,  sound  his  praise  abroad, 

And  hymns  of  glory  sing: 
Jehovah  is  the  sovereign  God, 
The  universal  King. 

2  Come,  worship  at  his  throne, 

Come,  bow  before  the  Lord : 
We  are  his  work,  and  not  our  own, 
He  formed  us  by  his  word. 

3  To-day  attend  his  voice, 

Nor  dare  provoke  his  rod ; 
Come,  like  the  people  of  his  choice, 
And  own  our  gracious  God. 


DOXOLOOY. 


Y  Tad  a'r  anwyl  Fab 

Gwnawn  foli  yn  ddilyth 
Ar  Ysboyd  glan  mewn  peraidd  gan 

Gaiff  ein  addoliad  byth. 

Amen. 


The  Father  and  the  Son 

And  Spirit  we  adore  ; 
We  praise,  we  bless,  we  worship  Thee, 

Both  now  and  evermore. 

Amen. 


11 


THE  ATONEMENT. 


8 


TYTHERTON.    M.  1.   [S.  M.] 


P 


2 


:^*=£ 


O 


■ft. 


I 

i 


75-r 


§3=5 


s 


s 


22: 


a 


ISl 


:sr: 


£L 


ji 


r^ 


2?- 


3=***=^ 


-^ 


-«?- 


ap- 


I3C 


IS 


^1 


4i 


r*^ Ur-rl ^~ 


i2_ 


S=P22 


-4*1 


^ 


^2 


i2- 


# 


^21 


M.  1. 

lawn. 

1  Nis  gall'sai  gwaed  yr  holl 

Aberthau  gynt  o'r  bron 
Hoi  i'r  gydwybod  euogg  hedd, 
Na  phuro  llygredd  hon. 

2  Ond  Crist,  yr  Oen  o'r  nef, 

Sy'n  dwyn  ein  beiau'n  rhad, 
Anfeidrol  fwy  yw  rhiu  a  gwerth 
Ei  aberth  ef  a'i  waed. 

3  Fy  Iesu,  'rwyf  yn  dod, 

Trwy  ffydd,  yn  ngwydd  y  nen, 
A  rhoddi  wnaf  fy  meiau  i  gyd 
I  bwyso  ar  dy  ben. 

4  Dan  bwys  pechodau'r  byd 

Bu  farw  ar  Galfari ; 
Ond  O !  na  fedrwn  ddweyd  yn  awr — 
"  Bu  farw  drosof  fi "  ! 

5  Daeth  iachawdwriaeth  lawn 

Trwy  Iesu  a'i  farwol  glwy' ; 
I'r  Oen  a'i  ras,  bydd  clod  a  raawl 
I  dragwyddoldeb  mwy. 

Amen. 


S.  M. 

The  Atonement. 

1  Not  all  the  blood  of  beasts 

On  Jewish  altars  slain, 
Could  give  the  guilty  conscience  peace, 
Or  wash  away  the  stain. 

2  But  Christ  the  heavenly  Lamb 

Takes  all  our  sins  away, 
A  sacrifice  of  nobler  name 
And  richer  blood  than  they. 

3  My  faith  would  lay  her  hand 

On  that  dear  head  of  thine, 
While  like  a  penitent  I  stand, 
And  there  confess  my  sin. 

4  My  soul  looks  back  to  see 

The  burdens  thou  didst  bear, 
When  hanging  on  the  cursed  tree, 
And  hopes  her  guilt  was  there. 

5  Believing,  we  rejoice 

To  see  the  curse  remove ; 
We  bless  the  Lamb  with  cheerful  voice, 
And  sing  his  dying  love. 

Amen. 


12 


FAITH. 


JS 


21 


WINTON.     M.  1.     [S.  M.] 


^ 


•&- 


t£>— 


§fe 


& 


jZL 


1SL 


m 


i — r 


£k 


1=4 


s& 


7Z 


121 


m 


-&- 


2Zi 


-&- 


^ 


s: 


I      I 


-&-?- 


m 


eS 


—      6> 


&. 


I  I 


* 


■£. 


^A. 


= 


<U 


m^\ 


M.  1. 

Ymorphwys  yn  Nnw. 

1  Fy  mywyd  wyt,  fy  Nuw, 

A'm  cyfaill  gwiw  digoll ; 
Ac  hebot  ti  nis  gallaf  fyw, 
Ti  yw  fy  oil  yn  oil. 

2  Nis  gall  y  ddaear  laith, 

Na  'i  thrysor  maith  i  gyd, 
Roi  dim  boddlonrwydd  i  mi  'n  awr, 
Heb  wawr  dy  wyneb-pryd. 

3  Dy  wen  a'th  hawddgar  bryd, 

Mor  hoff,  mor  hyfryd  yw ! 
Dewisol  baradwysaidd  wledd, 
Yw  bod  yn  hedd  fy  Nuw. 

4  Dy  ras  digonol  yw 

Tra  byddwyf  byw  'n  y  byd ; 
Am  hyny  pwysaf  ar  fy  Naf, 
A'i  garu  wnaf  o  hyd. 

Amen. 


S.  M. 

Kindness  even  in  Affliction. 

1  How  tender  is  Thy  hand, 

O  thou  beloved  Lord ! 
Afflictions  come  at  Thy  command, 
And  leave  us  at  Thy  word. 

2  How  gentle  was  the  rod 

That  chastened  us  for  sin ! 
How  soon  we  found  a  smiling  God, 
Where  deep  distress  had  been ! 

3  A  Father's  hand  we  felt, 

A  Father's  heart  we  knew ; 
With  tears  of  penitence  we  knelt, 
And  found  his  word  was  true. 

4  Now  we  will  bless  the  Lord, 

And  in  his  strength  confide ; 
For  ever  be  his  name  adored ; 
For  there  is  none  beside. 

Amen. 


13 


FAITH  IN  CHRIST. 


lO 


m 


3 


SILCHESTER.     M.  1.    [S.  M.] 


& 


*~* 


-A- 


3 


r 


-^- 


J^ 


J=i 


-^ — 


^_ 


zg=H=g= 


^r_ 


^ 


^: 


it 


j 


& 


S 


J L 


0-4- 


21. 


iSt^l^Lz^^ 


^ 


Si 


:^=2 


r 


f-  \     Mi     =r^— t—FF^ 


^ 


^= 


^a 


3: 


M.  1. 

Ymdeithydd  ydwyf  gyda  thi. 

1  O  Iesu,  'r  ffordd  i'r  nef, 

A'r  pur  wirionedd  cu, 
Tra  ar  ein  taith  i  arall  fyd, 
Ein  bywyd  ydwyt  ti. 

2  Ymddiried  ynot  wnaf, 

Gorphwysaf  yn  dy  hedd  ; 
O  boed  i'r  Duw  a'm  cadwodd  c'yd, 
Fy  nghadw  hyd  y  bedd. 

3  Dwg  fi  trwy  ddwr  a  than, 

I'r  glan  drigfanau  fry, 
A  gad  i'm  seinio  'r  newydd  gan 
Yn  Nghanaan  gyda  'r  llu. 


S.  M. 

We  are  Thine. 

1  Dear  Saviour !  we  are  Thine, 

By  everlasting  bands ; 
Our  hearts,  our  souls,  we  would  resign 
Entirely  to  Thy  hands. 

2  To  Thee  we  still  would  cleave 

With  ever-growing  zeal ; 
If  millions  tempt  us  Christ  to  leave, 
Oh,  let  them  ne'er  prevail ! 

3  Since  Christ  and  we  are  one, 

Why  should  we  doubt  or  fear? 
If  He  in  heaven  has  fixed  his  throne, 
He  '11  fix  his  members  there. 


DOXOLOGY. 


O  dewch  rhoch  foliant  clau, 

I'r  drindod  yn  ddylth 
Y  Tad,  y  Mab,  yr  ysbryd  glan, 

Trwy  yr  eang-fyd  byth.        Amen. 


All  might,  all  praise  be  Thine, 

Father,  co-equal  Son 
And  Spirit,  bond  of  love  divine, 

While  endless  ages  run.         Amen. 


14 


GRATITUDE. 


11 


I 


** 


SHIRLAND.     M.  1.     [S.  M.] 


1 1 ^n -j r 


C 


"» 


^> 


T» 


<g±T2Z 


fOfcZ 


* 


s=£ 


Si  2*-4-J 


■€-#■ 


--# — #- 


g=t=T^ 


£ 


*-         -*- 


* — a— # — #- 


i^a: 


l> 


m 


M.  1. 

Diolchgarwch, 

1  Fy  enaid,  mola  Dduw, 

Py  nhafod  canmol  Ef ; 
Fy  boll  alluoedd  yn  gytun 
Bendithiwch  Frenin  Xef. 

2  Fy  enaid  dyro  fawl 

I'r  dyrehafedig  Dduw, 
Ac  nac  anghofiwn  ddiolch  am 
Ei  roddion  o  bob  rhyw. 

3  Efe  sy'n  maddeu'th  fai, 

Sy'n  esmwythau  dy  boen, 
Sy'n  llwyr  iachau  dy  lesgedd  blin 
Gan  adnewyddu'th  hoen. 

4  A'i  dda  corona'th  oes, 

Dy  Brynwr  byw  yw  Ef ; 

Er  angau,  bedd  ac  uffern  ddu, 

Fe'th  gwyd  i  wynfyd  nef. 

5  Gwrandawa  weddi'r  thawd, 

Ffieiddia'r  balch  o  bell ; 
Ae  am  bob  aberth  er  ei  fwyn 
Rhydd  drysor  canmil  gwell. 

6  Am  hyny  mola  Dduw, 

Fy  nhafod  canmol  ef, 
Fy  holl  alluoedd  yn  gytun 
Clodforwch  Frenin  Nef. 


S.   M. 

Grateful  Acknowledgment. 

1  Oh,  bless  the  Lord,  my  soul ! 

Let  all  within  me  join, 
And  aid  my  tongue  to  bless  his  name, 
Whose  favors  are  divine. 

2  Oh,  bless  the  Lord,  my  soul ! 

Nor  let  his  mercies  lie 
Forgotten  in  unthankfulness, 
And  without  praises  die. 

3  'T  is  He  forgives  thy  sins  ; 

'T  is  He  relieves  thy  pain  ; 
'T  is  He  that  heals  thy  sicknesses, 
And  makes  thee  young  again. 

4  He  crowns  thy  life  with  love, 

When  ransomed  from  the  grave ; 
He,  who  redeemed  my  soul  from  hell, 
Hath  sovereign  power  to  save. 

5  He  fills  the  poor  with  good  ; 

He  gives  the  sufferers  rest  :  [proud, 
The    Lord    hath   judgments    for  the 
And  justice  for  the  oppressed. 


6 


15 


His  wondrous  works  and  ways 
He  made  by  Moses  known  : 

But  sent  the  world  his  truth  and  grace 
Bv  his  beloved  Son. 


12 


—3- 


-2— 3- 


EVENING   PRAISE. 

PEN  Y  BRYN.     M.  1.     [S.  M.] 
4 


ife 


h=^- 


-^ 


i*= 


22: 


2* 


Z3?: 


m 


¥=^= 


-i — 


mm 


:zzi 


\^=£- 


=f= 


z^: 


^— «- 


^2.    42.     q£: 


^2-   ^ 


2C 


M.  1. 

T  cyfoeth  goreu, 

1  Pe  meddwn  aur  Periw, 

A  pherlau'r  India  bell, 
Mae  gronyn  bach  o  ras  fy  Nuw 
Yn  drysor  can'  mil  gwell. 

2  Pob  pleser  is  y  rhod 

A  dderfydd  maes  o  law, 

Ar  bleser  uwch  y  mae  fy  nod, 

Yn  nhir  y  bywyd  draw. 

3  Dymunwn  ado'n  Ian 

Holl  wag  deganau'r  llawr, 
A  phenderfynu  myn'd  yn  mlaen 
Ar  ol  fy  Mhrynwr  mawr. 


S.  M. 

Abide  with.  us. 

1  The  day,  O  Lord,  is  spent ; 

Abide  with  us  and  rest ; 
Our  hearts'  desires  are  fully  bent 
On  making  Thee  our  guest. 

2  We  have  not  reached  that  land, 

That  happy  land,  as  yet, 
Where  holy  angels  round  Thee  stand, 
Whose  sun  can  never  set. 

3  Our  sun  is  sinking  now  ; 

Our  day  is  almost  o'er ; 
O  Sun  of  Righteousness,  do  Thou 
Shine  on  us  evermore ! 


Cyd  unwch  naur  a  ni 

I  foli  Tri  yn  Un  : 
O  rhoddeon  iddi  glod  heb  ffael 

Am  ffordd  i  wared  dyn. 


DOXOLOGY. 

Come  join  us  now  to  sing, 
All  ye  who  dwell  below  ; 

Praise  the  Father,  Spirit,  and  the  Son, 
For  we  are  saved  from  woe. 


16 


GRACIOUS   WORDS. 

23  AUGUSTINE.     M.  1.     [S.  M.] 


m 


i 
.a. 


JT* 


^l    js~       &-"££•       &-     j&-> 


TBL 


& '&- 


&— 


W^ 


m 


m 


J21 


2 


G—r-&- 


-^-        -«»- 


^ 


fcg 


-f2-       ^22. 


-_a_ 


-«?- 


:sr 


^S'/S'- 


-^L'         ♦ 


m 


M.   1. 
T  Dyrfa  Ddedwydd. 

1  Iesu,  O  mor  addfwyn, 

Yw  dy  eiriau  di  bob  un  ; 
Oil  o'm  mewn  yn  dwyn  tangnefedd 
Sydd  o  iachysol  rin. 

2  Tarawn  yn  gytun 

Bob  telyn  yn  y  lie ; 
Gan  beraidd  byncio  'r  newydd  gan 

0  foliant  iddo  'Fe. 

3  Beth  bynag  fydd  ein  rhan 

Tra  yn  yr  anial  fyd  ; 
Un  testyn  heddyw  sydd  i'r  gan — 
Un  gwaith  i'r  dyrfa'i  gyd. 

4  Nesau  mae  'r  ddedwydd  awr 

Cawn  ninau  fyn'd  i'w  plith ; 
I  seinio  'r  anthem  yn  ddiboen, 

1  Dduw  a'r  Oen  dros  byth. 
B 


S.  M. 
Happiness. 

1  Saviour,  what  gracious  words 

Are  ever,  ever  Thine  ! 
Thy  voice  is  music  to  the  soul, 
And  life  and  peace  divine. 

2  Good,  everlasting  good, 

Glad  tidings,  full  of  joy, 
Flow  from  Thy  lips,  the  lips  of  truth, 
And  flow  without  alloy. 

3  The  broken  heart,  the  poor, 

The  bruised,  the  deaf,  the  blind, 
The  dumb,  the  dead,the  captive  wretch, 
In  Thee  compassion  find. 

4  Lord  Jesus,  speed  the  day, 

The  promised  day  of  grace, 
To  all  the  poor,  the  dumb,  the  deaf, 
The  dead  of  Adam's  race. 


17 


14 


I 


SALVATION. 

FRANCONIA.     M.  1.     [S.  M.] 


jz: 


2=2L 


■~7~ 


3?: 


ig- 


W 


-?-y 


~& 


£fr 


Z£ 


3 


^ 


■jet 


^ 


:s: 


P 


^5: 


zs^: 


9^ 


2T 


-W 


fcfc 


.«. 


3: 


as: 


42. 


£ 


r 


^ 


M.  1. 

Anthem  Calfaria, 

1  Yr  iachawdwriaeth  rad 

A  gaed  trwy  waed  yr  Oen, 
Yw  can  fy  enaid  gwan  o  hyd 
Yn  nghanol  byd  o  boen. 

2  Bydd  canu  per  am  hon 

Yn  Salem  Ion  cyn  hir, 
Pan  una  lluoedd  nef  a  llawr 
I  chwyddo  'r  anthem  bur. 

3  Y  gan  a  fydd  i  gyd 

O  hyd  am  Galfari, 
A'r  iachawdwriaeth  fawr  ei  dawn 
Ddaeth  un  prydnawn  i  ni. 

4  Boed  Iesu  i'm  o  hyd 

Yn  dwr  a  tharian  gref, 
Rhag  dyfais  Satan  a'i  holl  lid, 
A'i  saethau  tanllyd  ef. 


S.  M. 
Duty, 

1  A  charge  to  keep  I  have, 

A  God  to  glorify, 
A  never-dying  soul  to  save, 
And  fit  it  for  the  sky. 

2  To  serve  the  present  age, 

My  calling  to  fulfil  ; 
Oh,  may  it  all  my  powers  engage 
To  do  my  Master's  will ! 

3  Arm  me  with  jealous  care, 

As  in  Thy  sight  to  live ; 
And  oh,  Thy  servant,  Lord,  prepare 
A  strict  account  to  give. 

4  Help  me  to  watch  and  pray, 

And  on  Thyself  rely, 
Assured,  if  I  my  trust  betray, 
I  shall  forever  die. 


18 


INVOCATION. 


15 


ST.  MARY'S.    M.  3.     [C.  M.] 


fe^ — 1    r  ,  r 

f*r$=z\ 

, ^-r— 1 ! r-i 

■ 75 i ' ' 

75 ^ 1 « ' 

— 

\  "   2   * 

—5^ « j — | ^~ 

«  •    : 

?  b    f  ^—^-*—^- 

1  !      !      M 

H — '              1 — l — ' 

^^ 

p 


zt 


p 


S 


fr?  t 


-&-  i 


LJbJ. 


^- 


S 


£ 


H #-*— F 


*i 


a 


M.  3. 

Erfyniad  am  yr  Ysbryd. 

1  Tyr'd  Ysbryd  Glan,  Coloinen  nef, 

A  bywyd  oddi  fry  ; 
Ac  enyn  fflam  o  gariad  gwiw, 
Yn  ein  calonau  ni. 

2  Ffurfiol  ac  oeraidd  fydd  ein  can, 

An  holl  wasanaeth  ni ; 

Os  na  fydd  ynora  nefol  dan 

O'th  weithrediadau  di. 

3  A  gawn  ni  fod  fel  hyn  o  hyd 

Mor  farwaidd  a  di  wawr — 
Mor  oer  ein  serch  at  Brynwr  byd, 
A'n  dyled  ni  mor  fawr, 

4  Tyr'd  Ysbryd  Glan,  Colomen  nef, 

Yn  enw  Iesu  cu  ; 
Ac  enyn  fflam  o'i  gariad  Ef, 
Yn  ein  calonau  ni. 

Amen. 


C.  M. 

Invocation, 

1  Come,  Holy  Spirit,  heavenly  Dove ! 

With  all  Thy  quickening  powers ; 
Kindle  a  flame  of  sacred  love 
In  these  cold  hearts  of  ours. 

2  Look !  how  we  grovel  here  below, 

Fond  of  these  earthly  toys ! 
Our  souls  can  neither  fly  nor  go 
To  reach  eternal  joys. 

3  Dear  Lord,  and  shall  we  ever  live 

At  this  poor,  dying  rate — 
Our  love  so  faint,  so  cold  to  Thee, 
And  Thine  to  us  so  great  ? 

4  Come,  Holy  Spirit,  heavenly  Dove ! 

With  all  Thy  quickening  powers  ; 
Come  shed  abroad  a  Saviour's  love, 
And  that  shall  kindle  ours. 

Amen. 


19 


16 


LOVE  OF  GOD. 

BEDFORD.     M.  3.     [C.  M.] 


-I 1 


s 


^^Eg 


'#  &L 


:^ 


o 


^ 


^: 


r: 


i 


^SL 


^2_ 


i 


J=E^ 


f 


£EE 


^r=g: 


^2 s a. 


-h 


r^ 


-&r- 


f 


M.  3. 

Ei  G-ariad. 

1  Cyduned  y  nefolaidd  gor, 

A  llwythau  dynol  ryw, 
I  ganu'n  lion  a  llafar  lef, 
Mai  cariad  ydyw  Duw. 

2  Eglura  gwirioneddau'r  gair, 

Ei  drugareddau  gwiw, 
Ac  angeu  Crist  dros  euog  ddyn, 
Mai  cariad  ydyw  Duw. 

3  Gwel'd  gwael  bechadur  yn  y  nef, 

(O  !  'r  fath  ryfeddod  yw,) 
A  ddengys  trwy'r  trigfanau  fry, 
Mai  cariad  ydyw  Duw. 

4  Fy  enaid  clwyfus,  na  lesgha, 

Mae  modd  i  wella'th  friw  ; 
Mae  achos  da  in'  dd'weyd  bob  dydd, 
Mai  cariad  ydyw  Duw. 

Amen. 


C.  M. 

His  Love. 

1  Come,  let  us  join  to  praise  the  Lord, 

And  raise  our  thoughts  above  ; 
Let  every  heart  and  voice  accord 
To  sing  that  God  is  love. 

2  This  precious  truth  his  word  declares, 

And  all  his  mercies  prove  ; 

Jesus,  the  gift  of  gifts,  appears 

To  show  that  God  is  love. 

3  Behold  his  patience,  bearing  long, 

With  those  who  from  Him  rove ; 
Till  mighty  grace  their  heart  subdues, 
To  teach  that  God  is  love. 

4  O  may  we  all,  while  here  below, 

This  best  of  blessings  prove  ; 
Till  warmer  hearts,  in  brighter  world, 
Proclaim  that  God  is  love. 

Amen. 


20 


17 


m 


GOD'S   WAYS. 

ST.  PETER'S.    M.  3.     [C.  M.] 


& 


is: 


m 


w. 


2: 


«: 


-3 


1 


^3: 


ifcs: 


^ 


gr-.g.^_-zr 


Pg 


i 


31 


s^ei 


-vzzzzz. 


^ 


f 


:s^: 


t— r 


_^_ 


M.  3. 

Ei  fiyrdd. 

1  Trwy  ddirgel  ffyrdd  mae'r  ucliel  lor 

Yn  dwyn  ei  wraith  i  ben  ; 
Ei  lwybran  ef  rydd  yn  y  mor, 
Mae'n  marchog  gwynt  y  nen. 

2  Yn  nghndd,  mewn  dwfn  fwngloddiau 

Doethineb  wir  ddiwall,  [pur, 

Trysora  ei  fwriadau  clir, 
Cyflawnir  hwy'n  ddiball. 

3  Y  saint  un  niwed  byth  ni  chant, 

Cymylau  dua'r  nen 
Sy'n  llawn  trugaredd,  gwlawio  wnant 
Fendithion  ar  eu  pen. 

4  Xa  farna  Dduw  wrth  reswm  noeth, 

Cred  ei  addewid  rad  ; 
Tu  cefn  i  len  rhagluniaeth  ddoeth 
Mae'n  cuddio  wyneb  Tad. 

5  Bwriadau  dyfnion  arfaeth  gras, 

Ar  fyr  addfeda'n  llawn  : 
Gall  fod  y  blodau'n  chwerw  eu  bias, 
Ond  melus  fydd  y  grawn. 

6  Ond  gwyro  dychymyg  dyn, 

Heb  gymhorth  dwyfol  fiydd ; 
Gadawn  i  Dduw  esbonio'i  hun, 
Efe  dry'r  nos  yn  ddydd. 

Amen. 


C.   M. 

God's  Ways. 

1  God  moves  in  a  mysterious  way, 

His  wonders  to  perform ; 
He  plants  his  footsteps  in  the  sea, 
And  rides  upon  the  storm. 

2  Deep  in  unfathomable  mines 

Of  never-failing  skill, 
He  treasures  up  his  bright  designs, 
And  works  his  sovereign  will. 

3  Ye  fearful  saints,  fresh  courage  take, 

The  clouds  ye  so  much  dread 
Are  big  with  mercy,  and  shall  break 
In  blessings  on  your  head. 

4  Judge  not  the  Lord  by  feeble  sense, 

But  trust  Him  for  his  grace ; 
Behind  a  frowning  providence 
He  hides  a  smiling  face. 

5  His  purposes  will  ripen  fast, 

Unfolding  every  hour ; 
The  bud  may  have  a  bitter  taste, 
But  sweet  will  be  the  flower. 

6  Blind  unbelief  is  sure  to  err, 

And  scan  his  work  in  vain ; 
God  is  his  own  interpreter, 
And  He  will  make  it  plain. 


Amen. 


21 


18 


I 


a 


& 


LOVE  OF  CHRIST. 

GLOUCESTER.     M.  3.     [C.  M.] 


l^S 


z£ 


7~ 


^^^ 


£:- 


^  -g-  g  ^ 


sz: 


-?^0 


32: 


M.  3. 

Cariad  Crist. 

1  Wele  Iachawdwr  dynolryw 

Yn  dyoddef  ar  y  groes ; 
A  thros  dy  enaid  euog  di, 
Yn  profi  marwol  loes ! 

2  Cly w  ef  yn  gruddfan !  plygu  mae 

Cedyrn  golofnau'r  byd ; 
Rhwygo  mae  lien  y  deml  fawr, 
Dirgryna'r  creigiau  'nghyd. 

3  "  Gorphenwyd !"  rhoddwyd  iawn  difai, 

"  O  derbyn  f '  ysbryd  I," 
Medd  Iesu  pan  ogwyddai'i  ben, 
Ar  fynydd  Calfari. 

4  Cyn  hir  fe  dyr  gadwyni'r  bedd, 

Llewyrcha'n  ddysglaer,  gwn ; 
O  Oen  fy  Nuw !  fu  'rioed  fath  loes, 
Na  chariad  ail  i  hwn. 

Amen. 


C.  M. 

Love  of  Christ. 

1  Behold  the  Saviour  of  mankind 

Nail'd  to  the  shameful  tree ! 
How  vast  the  love  that  Him  inclined 
To  bleed  and  die  for  thee ! 

2  Hark,  how  He  groans !  while  nature 

shakes, 
And  earth's  strong  pillars  bend  ; 
The  temple's  veil  asunder  breaks, 
The  solid  marbles  rend. 

3  'T  is  done !  the  precious  ransom 's  paid, 

"  Receive  my  soul,"  He  cries ; 
See,  how  He  bows  his  sacred  head, 
He  bows  his  head  and  dies. 

4  But  soon  He  '11  break  death's  envious 

And  in  full  glory  shine  ;       [chain, 
O  Lamb  of  God !  was  ever  pain, 
Was  ever  love  like  Thine  ? 

Amen. 


22 


19 


CHRIST. 

CORONATION.    M.  3.    [C.  M.] 


l=t 


±=t 


^S 


3=! 


±=3 


em 


m 


m 


Z^^t=t=^fL 


+.m+.M.+.mjL+. 


1-qLxp-r-f    rHg*Jj 


g'lfi  g— f     »     g-r"fe"g» 

E-  -f — E — r — £-  -!-h-F»- 


fci 


a: 


^ 


^ 


#^ 


a 


=g=g 


fSZ-^- 


fr^ft-^gjj^ 


F=F=? 


M.  3. 

Coronwch  ef  yn  ben. 

1  Derchafer  enw  Iesu  cu 

Gan  seintiau  is  y  nen, 

A  holl  aneirif  luoedd  nef, 

Coronwch  ef  yn  ben. 

2  Angelion  glan  sy'n  gwylio'n  gylch, 

Oddeutu'r  orsedd  wen — 
Gosgorddion  ei  lywodraeth  gref, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

3  Hardd  ln'r  merthyri  sydd  uwchlaw 

Erlyniaeth,  braw,  na  sen, 
A  llafar  glod,  ac  uchel  lef, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

4  Yr  holl  brofFwydi  'nawr  sy'n  gwel'd 

Y  Meichiau  niawr  heb  len, 
A'r  apostolion  yn  gyd-lef, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

5  Pob  perchen  anadl  yn  mhob  man, 

Dan  gwmpas  haul  y  nen — 
Ar  for  a  thir,  mewn  gwlad  a  thref, 
Coronwch  ef  yn  ben. 


C.  M. 

Crown  Him  Lord  of  all. 

1  All  hail  the  power  of  Jesus'  name, 

Let  angels  prostrate  fall ; 
Bring  forth  the  royal  diadem, 
And  crown  Him  Lord  of  all. 

2  Crown  Him,  ye  martyrs  of  your  God, 

Who  from  his  altar  call ; 
Extol  the  stem  of  Jesse's  rod, 
And  crown  Him  Lord  of  all. 

3  Ye  saints  redeemed  of  Adam's  race, 

Ye  ransomed  from  the  fall ; 
Hail  Him  who  saves  you  by  his  grace, 


And 


crown 


Him  Lord  of 


4  Let  every  kindred,  every  tribe, 

On  this  terrestrial  ball, 
To  Him  all  majesty  ascribe, 
And  crown  Him  Lord  of  all. 

5  O  that  with  yonder  sacred  throng 

We  at  his  feet  may  fall, 
Join  in  the  everlasting  song;, 


And  crown  Him  Lord  of  all. 


23 


IN  THAT  DAY  THERE  SHALL  BE  A  FOUNTAIN  OPENED,  ETC. 

20  ST.  STEPHEN.     M.  3.     [C.  M.] 


I 


a 


tree 


iM=* 


5^ 


*— # 


jz: 


-%±£ 


3Zi~ 


^- 


tw 


*  '  *- 


m 


±  + 


& 


-&- 


z 


m 


t=ta= 


jZL 


nr* 


-at- 


<>- 


■&T-- +t 


&- 


AJ 


-»-& 


2 


m 


<* 


-& 


TO. 


yz. 


a. 


M.  3. 

Ffynon  wedi  ei  hagor. 

1  Agorwyd  ffynon  i'n  glanhau, 

Gan  Iesu  Brenin  nef ; 
A'i  ffrydiau  i  olchi  ffwrdd  ein  bai, 
Trwy  rym  ei  gariad  Ef. 

2  Llawenydd  sydd  i  lawer  un, 

0  herwydd  agor  hon  ; 
Mae  lie  i  minau  lawenhau 

Fod  imi  groesaw  lion. 

3  O  farwol  oen,  dy  ruddwaed  drud 

Ni  chyll  ei  rinwedd  bytli  ; 
Ond  cyfyd  holl  dylwythau'r  byd 
I'r  gwynfyd  pur  dilyth. 

4  Mi  ganaf  fi  tra  byddwyf  byw 

Am  rinwedd  gwaed  yr  Oen  ; 
Ond  mi  gaf  ganu  cyn  bo  hir 
Mewn  rhyw  felusach  don. 

5  Ei  ddwyfoll  rinwedd  fydd  fv  nghan 

Ar  diroedd  gwlad  yr  hedd, 
Pan  fyddo'r  bloesgaidd  dafod  hwn 
Dan  glo  y  distaw  fedd. 

6  'Kwy'n  credu  caf  fi  delyn  aur, 

Anheilwng  er  fy  mod, 
Ddarparodd  Iesu  er  fy  mwyn 

1  seinio  maes  ei  glod. 

7  Heb  raid  cyweirio  'i  thanau  p^r, 

E  bery'r  delyn  hon  ; 
I  fythol  seinio  mawl  i'm  per, 
Yn  mhlith  y  dyrfa  Ion.      Amen. 


C.  M. 

Zechariah  xiii.  L 

There  is  a  fountain  filled  with  blood, 
Drawn  from  Immanuel's  veins  ; 

And  sinners,  plunged  beneath  that 
Lose  all  their  guilty  stains,    [flood, 

The  dying  thief  rejoiced  to  see 

That  fountain  in  his  day ; 
And  there  may  I,  though  vile  as  he, 

Wash  all  my  sins  away. 

Dear  dying  Lamb,  Thy  precious  blood 
Shall  never  lose  its  power, 

Till  all  the  ransomed  church  of  God 
Be  saved,  to  sin  no  more. 

E'er  since,  by  faith,  I  saw  the  stream 
Thy  flowing  wounds  supply, 

Redeeming  love  has  been  my  theme, 
And  shall  be  till  I  die. 

Then  in  a  nobler,  sweeter  song, 
I  '11  sing  Thy  power  to  save, 

"When  this  poor  lisping,  stammering 
Lies  silent  in  the  grave.       [tongue 

Lord,  I  believe  Thou  hast  prepared, 

Unworthy  though  I  be, 
For  me  a  blood-bought  free  reward, 

A  golden  harp  for  me. 

'Tis  strung,  and  tuned  for  endless  years, 
And  formed  by  power  divine, 

To  sound  in  God  the  Father's  ears 
No  other  name  but  Thine.     Amen. 


24 


21 


CHRIST. 

DUNDEE.     M.  3.     [C.  M.] 


m 


4-|  j      J  -Jp 


-a~" 


^=£=JF 


^2-         -^>- 


f&"        •&••&•     -Oh 


E3 


^_ 


ST 


^ 


^mr- 


3?=: 


n 


i 


J=a=J 


1^-4- 


i=d: 


"^— 5»- 


s: 


k»- 


:r=g=^jF 


H*"     T^L 


is: 


s^i 


22: 


^ 


IS?! 


» 


M.  3. 

Haeddiant  Crist. 

1  Nis  gall  angelion  pur  y  nef, 

A'u  doniau  ami  hwy, 
Fyth  osod  allan  haeddiant  llawn 
Anfeidrol  ddwyfol  glwy\ 

2  Am  ddyoddef  poenau  angeu'r  groes, 

Fe'i  molir  tra  fo'r  nef; 
Fy  nerth,  fy  nghyfoeth,  a  fy  Nuw, 
A'm  noddfa  dda  yw  ef. 

3  Na  foed  un  rhan  o'm  bywyd  mwy 

Yn  eiddo  im'  fy  him ; 
Ond  treulier  fy  mynydau  oil 
Er  clod  i'm  Harglwydd  cun. 

4  A  gad  im'  brofi  nefol  hedd 

Mewn  mynwes  bur  tra'n  byw ; 
Ac  yna  myn'd  o'r  byd  i'r  bedd, 
Mewn  hedd  a  thi,  O  Dduw. 

Amen. 


C.  M. 

Christ's  Merits. 

1  The  brightest  angels  of  the  skies, 

Though  filled  with  holy  breath, 
Can  ne'er  set  forth  what  gifts  arise 
From  Jesus'  painful  death. 

2  For  each  dread  pang  shall  praise  as- 

cend 
To  Him  while  heaven  does  last ; 
He  is  my  God,  my  strength,  my  friend, 
My  refuge  sure  and  fast. 

3  Then  let  no  portion  of  my  days 

Be  spent  on  self  henceforth  ; 

But  all  my  hours,  my  thoughts,  my 
ways, 
Proclaim  my  Saviour's  worth. 

4  And  whilst  I  live  Thy  peace  impart, 

My  bosom's  balm  to  be  ; 
Then  let  me  to  the  grave  depart, 
In  peace,  my  God,  with  Thee. 

Amen. 


25 


LIFE   IN   CHRIST. 


22 


I 


*- 


ST.  JAMES.     M.  3.     [C.  M.] 


221 


-«- 


j2Z 


f^^^lP 


S 


22: 


-«- 


is?: 


-£tr 


-«- 


-^ «L 


^ — |   g  rj 


^—%    ?-r?-vr 


& 


T    a 


5 


s 


I 


*£ 


22: 


32: 


Si 


Bt 


:£=3 


^ 


tS> «^- 


-£_*- 


•Sk. 


§i& 


^r^: 


£ 


4^ 


* 


.    -^  -*»• 


3?: 


^=^z 


zz: 


f 


3£ 


M.  3. 

Iesu  yn  fywyd. 

1  Iesu,  difyrwch  f 'enaid  drud 

Yw  edrych  ar  dy  wedd ; 
Ac  mae  llyth'renau  'th  enw  pur 
Yn  fywyd  ac  yn  hedd. 

2  A  than  dy  aden  dawel  glyd 

'Rwyf  yn  dymimo  by w, 
Heb  ymbleseru  fyth  mewn  dim 
Ond  cariad  at  fy  Nuw. 

3  'Does  genyf  ond  dy  allu  mawr 

I'm  nerthu  fyn'd  yn  mlaen ; 
Dy  iachawdwriaeth  yw  fy  ngrym, 
Fy  ymffrost,  a  fy  nghan. 

4  Melusach  nag  yw'r  diliau  mel 

Yw  mynyd  o'th  fwynhau  ; 
Ac  nid  oes  genyf  bleser  sydd 
Ond  hyny  yn  parhau. 

Amen. 


C.  M. 

Jesus  our  Life. 

1  My  soul's  delight  I  will  proclaim, 

O !  Jesus,  't  is  Thy  face ; 
Each  letter  of  Thy  holy  name 
Is  full  of  life  and  grace. 

2  Beneath   Thy   wing,    Thou    Saviour 

I  would  forever  be  ;  [meek, 

No  other  pleasure  vainly  seek, 
My  God,  than  loving  Thee. 

3  Thy  strength  alone  supports  each  day, 

My  footsteps,  lest  I  fall ; 

And  Thy  salvation  is  my  stay, 

My  joy,  my  song,  my  all. 

4  Than  combs  of  honey  sweeter  is 

Thy  favor  to  enjoy  ; 
In  life,  in  death,  no  joy  than  this 
Will  last  without  alloy. 

Amen. 


THRONE    OF    GRACE. 


23 


LEDBURY.     M.  3.     [C.  M.] 


lfct~^ 

1 1 1 a-5 

1 1 { 1 

«| 

J             1 

1 

ikF~?  *~ 

1 f_^_ 

—&— 

& 

— z? — 

— <5^ 

~^— 

J 

"  V         A 

gj 

& 

,-j 

,-3 

^    • 

«/         ^ 

<5> 

1 

| 

\ 

7^~ 

>5> 

1 

-»*- 

>2 

CV   U     -& 

"H          £>          '-^ 

&— 

^ 

1              * 

*-Jm.p       —%J 

W 

-& 

>5 

^j 

S     7     Il 

-J 

^ 

s~t         -*"= 

w 

.»-.     • 

y  V   . 

- 

~_ 

-^ 

6^3 


& 


isc 


^> 


p 


i 


:S  fez. 


^i2 


M.  3. 
Gorsedd  Gras. 

1  Af  at  yr  orsedd  fel  yr  wyf, 

Anfeidrol  orsedd  gras ; 
Dadguddiaf  yno  'nghlwyfau  maith 
A'm  holl  archollion  cas. 

2  Mae  ynddo  drugareddau  fil, 

A  chariad  heb  ddim  trai ; 
A  rhyw  fFyddlondeb  fel  y  nior 
At  ei  gystuddiol  rai. 

3  Efe  ei  hun  a'm  gwrendy  fry, 

Efe  a'm  cwyd  i'r  Ian  ; 
Efe  ei  hun  yw  imig  dwr, 
A  nawdd  fy  enaid  gwan. 

4  Cyn  hir  daw  holl  drofeydd  y  daith 

A'i  'stormydd  certh  i  ben  ; 
Tragwyddol  ganu  clod  ei  ras 
A  gaf  tu  draw  i'r  lien. 

Amen. 


C.  M. 

Throne  of  Grace, 

1  To  Jesus'  throne,  unclean  I  go, 

The  Saviour's  throne  of  grace, 
To  Him  disclose  my  wounds,  my  woe, 
My  sores  before  Him  place. 

2  In  Him  a  million  mercies  lie, 

His  love  no  words  can  paint ; 
With  faithful  care  He  will  supply 
Each  poor,  afflicted  saint. 

3  Though  raised  on  high,  He  hears  me 

He  '11  lift  me  from  the  dust ;    [call, 

My  tower,  my  strength,  my  God,  my 

To  Him  my  soul  I  trust.  [all, 

4  Ere  long  the  troubles  of  this  life 

And  all  its  storms  shall  cease  ; 
And  I  will  ever  sing  the  praise 


Of  grace  for  my  release. 


Amen. 


27 


WAITING    FOR  JESUS. 


24 


i 


BANGOR.     M.  3.     [C.  M.] 


■aP-l       !   I       !  f-T  '    J      I       1 i- 


~^i 


jSL 


-^ 


-er 


72ZT. 


\-&-±- 


^         £%■  J- 


* 


-1F= 


^: 


— -<g- 


P 


*=* 


^z?c 


1=^ 


rq- 


221 


m 


£+ 


9 


fe 


:*1 — * 


iz: 


it 


^-S=pK 


T5Z7 


1 


^ 


^2—&—0-W- 


-^^■_J      r^L 


-P-S- 


#-^ 


?£ 


M.  3. 

Dysgwyliad. 

1  'Rwy'n  edrych  dros  y  bryniau  pell, 

Am  danat  Iesu  mawr ; 
Tyr'd,  fy  Anwylyd,  mae'n  hwyrhau, 
A'm  haul  bron  myn'd  i  lawr. 

2  Tebygwn,  pe  bai'n  nhraed  yn  rhydd 

O'r  blin  gaethiwed  hyn, 
Na  wnawn  ond  canu  tra  fawn  byw 
Am  ras  Calfaria  fryn. 

3  Mae  arnaf  hiraeth  am  y  wlad, 

Lie  mae  torfeydd  diri' ; 
Yn  canu'r  anthem  i  barhau, 
Am  angeu  Calfari. 

4  Mor  ddedwydd  ydyw'rdyrfa  Ian, 

Ar  diroedd  gwlad  yr  hedd ; 
Sy'n  gorphwys  o'u  blinderau  dwys, 
Ac  yn  mwynhau  dy  wedd. 

Amen. 


C.  M. 

Expectation. 

1  I  look  beyond  the  distant  hills, 

My  risen  Lord  to  see  ; 

0  come,  Beloved,  ere  the  dusk, 
My  sun  doth  set  on  me. 

2  Methinks  that  were  my  feet  released 

From  these  afflicting  chains, 

1  would  but  sing  of  Calvary, 
Nor  think  of  all  my  pains. 

3  I  long  for  Thy  divine  abode, 

Where  sinless  myriads  dwell, 
Who  ceaseless  sing  Thy  boundless  love, 
And  all  Thy  glories  tell. 

4  How  happy  are  the  saints  in  those 

Celestial  realms  above ; 
Who  rest  from  every  pain  and  grief, 
And  sing  Thy  boundless  love. 

Amen. 


28 


HOLY    SPIRIT. 


25 


DRYBERG.    M.  3.      [C.  M.] 


&¥" 

=±z^= 

—4—° 

1 

=3=-^ 

J  I— <S—  A 

-4-  f 

Jl.  1 

-f-l^- 

4 

— i 

% 

— /$-— 

1 

ft 

— ' H 

— i 1 

— «"—  I— ^L_ L^ — 

*■    J 

-J — ^_ 

£ — £ 

-fg-g-: 

3-ffjf 

— i 

i     'l 

1 

i      ! 

n 


i-4 


zt 


-fit- 


s 


^=s 


£> 


S— g- 


=3=tg; 


-fi-T- 


9#==iF 


S 


^ 


£ 


zz. 


■jg — jjjg- 


f 


2Z=^I 


3z; 


M.  3. 

Ceisio'r  Tsbryd. 

1  Tyr'd  Ysbryd  Glan,  colomen  nef, 

A  by wyd  oddi  fry  ; 
Ac  enyn  fflam  o'i  gariad  gwiw 
Yn  ein  calonau  ui. 

2  Ffurfiol  ac  oeraidd  fydd  ein  can, 

A'n  holl  wasanaeth  ni ; 

Os  na  fydd  ynom  nefol  dan, 

O'th  weithrediadau  di. 

3  A  gawn  ni  fod  fel  hyn  o  hyd, 

Mor  farwaidd  a  di-wawr — 
Mor  oer  ein  serch  at  Brynwr  byd, 
A'n  dyled  ni  mor  fawr  ? 

4  Tyr'd  Ysbryd  Glan,  colomen  nef, 

Yn  enw  Iesu  cu  ;     - 
Ac  enyn  fflam  o'i  gariad  ef 
Yn  ein  calonau  ni. 

Amen. 


C.  M. 

Asking  for  the  Spirit. 

1  Come,  Holy  Spirit,  heavenly  Dove, 

With  all  thy  quick'ning  powers ; 
Kindle  a  flame  of  sacred  love 
In  these  cold  hearts  of  ours. 

2  In  vain  we  tune  our  formal  songs, 

In  vain  we  strive  to  rise ; 
Hosannas  languish  on  our  tongues, 
And  our  devotion  dies. 

3  Dear  Lord,  and  shall  we  ever  live 

At  this  poor  dying  rate  ? 
Our  love  so  faint,  so  cold  to  Thee, 
And  Thine  to  us  so  great  ? 

4  Come,  Holy  Spirit,  heavenly  Dove, 

With  all  thy  quick'ning  powers ; 
Come,  shed  abroad  a  Saviour's  love, 
And  that  shall  kindle  ours. 

Amen. 


29 


HEAVEN. 

EVAN.    M.  3.     [C.  M.] 


njjtf       | 

! 

I 

i 

j 

I            1 

fr\  B      ^; 

#       J          !         J 

*        J 

1          J        «            J 

& 

# 

# 

—&~ 

& 

& 

vU               ^/ 

£", 

J                                        -rl 

II  J*     ^?     - 

# 

-&- 

1 

<5r^ 

-25*-    * 

-#■ 

^ 

-&- 

& 

-&- 

rv«i  Jt    r 

# 

r? 

^ 

ff 

^ 

/5< 

^, 

T«*JT     U 

# 

» 

1          l 

P 

w 

/5> 

% 

S3 

s     z.       " 

» 

• 

IT 

l 

1 

r     i      i        i 

<?— 

1 

' 

1 

1 

M.  3. 

Tnef. 

1  Mae  gwlad  i'w  chael  o  wynfyd  pur, 

Lie  y  teyrnasa'r  saint ; 
Trag'wyddol  ddydd  alltudia'r  nos, 
Ac  nid  oes  yno  haint. 

2  Trag'wyddol  haf  sydd  yn  y  wlad, 

Ni  wywa'i  blodau  hi ; 
Rhyngom  a  llawn  feddianu'r  lie, 
Mae  culfor  angeu  du. 

3  Ei  meusydd  ydynt  fythol  wrdd, 

Dan  wenau  haul  y  nef ; 
Fel  hyn  y  bu  y  Canaan  gynt, 
Tu  draw'r  Jorddonen  gref. 

4  O  na  chaera  ffydd  i  yralid  ffwrdd 

Ein  holl  amheuon  ni; 
Fel  gallem  wel'd  a  golwg  glir 
Ei  hyfryd  diroedd  hi. 

5  Pe  gallem  megis  Moses  fwvn 

Gael  golwg  ar  ei  gwedd, 
Yn  mlaen  y  rhodiem  yn  ddi-fraw, 
Er  angeu  du  a'r  bedd. 

Amen. 


C.  M. 

Heaven. 

1  There  is  a  land  of  pure  delight, 

Where  saints  immortal  reign ; 
Infinite  day  excludes  the  night, 
And  pleasures  banish  pain. 

2  There  everlasting  spring  abides, 

And  never  withering  flowers  ; 
Death,  like  a  narrow  sea,  divides 
This  heavenly  land  from  ours. 

3  Sweet  fields  beyond  the  swelling  flood 

Stand  dressed  in  living  green ; 
So  to  the  Jews  old  Canaan  stood, 
While  Jordan  rolled  between. 

4  O  could  we  make  our  doubts  remove, 

Those  gloomy  doubts  that  rise ; 
To  see  the  Canaan  that  we  love, 
With  unbeclouded  eyes. 

5  Could  we  but  climb  where  Moses  stood, 

And  view  the  landscape  o'er,  [flood, 
Not  Jordan's  stream,  nor  death's  cold 
Should  fright  us  from  the  shore. 
Amen. 


30 


WORTHY   THE    LAMB. 

27  AZMON.     [DENFIELD.]     M.  3.     [C.  M.] 


0^r 

i 

—Jr  -*- 

| 

h- 

"     1 

"* 

d 

— «$- — 

=i=s=J 

rm  ff  -2-         M 

-0- 
— # — 

— & — 

— (5-— L-# — 

— 1— 

0 

— # — 
i 

— 0 — 

— 0 — 
i 

— & — 

1 

E^t=^±_ 

— >— 

-T- 

— t 
1 

1 — 

— i 

M.  3. 

Teilwng  yw  yT  Oen. 

1  Cydunwn  a'r  angylaidd  lu 
.  With  orsedd  Duw  yn  un  ; 
Deng  mil  o  filoedd  yw  eu  can, 
Er  hyn  nid  yw  ond  un. 


2  "Teilwng  yw  r  Oen  byth,"  meddant 

hwy, 
"  O  eithaf  parch  a  bri," 
"Teihvng"  atebwn  ninau  'n  fwy, 
Bu  farw  drosom  ni ! 

3  Efe  ei  himan  biau  'r  mawl : 

Mae  ganddo  hawl  ddilyth 
I  foliant  uwcli  nag  allwn  ni 
Ei  roddi  iddo  byth. 

4  Doed  y  gre'digaeth  eang  oil, 

Ag  un  soniarus  lef, 
I  ogoneddu  'r  addfwyn  Oen, 
Can's  teilwng  ydyw  Ef. 


C.  M. 

Worthy  the  Lamb. 

1  Come,  let  us  join  our  cheerful  songs 

With  angels  round  the  throne ; 
Ten    thousand    thousand    are    their 
tongues, 
But  all  their  joys  are  one. 

2  "Worthy  the  Lamb  that  died,"  they 

cry, 
"To  be  exalted  thus!" 
"Worthy  the  Lamb!"  our  lips  reply, 
"  For  He  was  slain  for  us." 

3  Jesus  is  worthy  to  receive 

Honor  and  power  divine  ; 
And  blessings,  more  than  we  can  give, 
Be,  Lord,  forever  thine ! 

4  The  whole  creation  join  in  one, 

To  bless  the  sacred  name 
Of  Him  who  sits  upon  the  throne, 
And  to  adore  the  Lamb  1 


31 


SALVATION. 


28 


ARLINGTON.     M.  3.     [C.  M.] 


tr=t 


=3 


-4=T  i       m-    r\  I  l— 1 — U:q 


!EiEi£ 


25*" 


3=i=J=f: 


§W 


=p=f 


■■^ 


S3 


P 


1 


"ST 


42-  ^    r 


5Et 


,^ -r-s-T-e 


« ^. 


^ 


^2— 


^V 


M.  3. 

Llawnder  Iachawdwriaeth. 


C.   M. 

Salvation. 


1  Mae  'r  Iachawdwriaeth  fel  y  mor,  !  1  Salvation,  like  a  boundless  sea, 


Yn  chwyddo  byth  i'r  Ian  ; 
Mae  ynddi  ddigon,  digon  byth, 
I'r  truan  ac  i'r  gwan. 

2  'Does  ynddi  ddiffyg  byth  yn  bod, 

Trysorau  gras  sy  'n  llawn, 
Er  maint  yr  yfed  a'r  glanhau 
O  forau  hyd  brydnawn. 

3  Mae  ynddi  drugareddau  hael 

I'w  cael  yn  ildinacad, 
A  phob  bendithion  ynddi  'n  'stor 
Tragwyddol  eu  parhad. 

4  Awn,  bechaduriaid  at  y  dwr 

A  darddodd  ar  y  bryn ; 
Ac  ni  gawn  yfed  byth  heb  drai, 
O'r  ffrydiau  gloew  hyn. 


Which  floods  on  every  shore, 
Has  full  supply  for  you  and  me, 
And  gifts  of  endless  store. 

2  No  want  or  thirst  is  ever  here ; 

Great  depths  of  grace  abound  ; 
Although  the  help  that  all  require 
From  dawn  to  vesper  sound. 

3  These  mercies  all  are  full  and  free, 

Yea,  none  are  sent  away ; 
And  everlasting  shall  they  be ; 
No  shadow  of  decay. 

4  Come  to  the  waters,  sinner,  come, 

That  flow  from  Calvary, 
And  you  shall  drink  forever  from 
This  fountain  full  and  free. 


32 


PRAISE. 


29 


TALLIS.    M.  3.    [C.  M.] 
J     J    4 


:g|— sjrrzg: 


cr 


S=i 


1 <S* &- 


O 


<5> 


---£=£- 


-JZL 


I 


§feg 


—&- 


-&.      ^L        ^2.      42L      ^22. 


2? 


r— I— r:z 


» 


_,$>_•- 


I 


±=t 


ippj 


■«■ 


3=2 


^ZZ75 


S 


Z- 


•&- 


r 


Y~^ 


PL      J?L      42. 


§* 


^ 


F=F 


21 


-(5? »- 


^=£r 


-&-'■ 


M.  3. 
Rhinwedd  angeu  'r  groes. 

1  Am  angeu'r  groes  mae  canu'n  awr, 

Bydd  eto  ganu  mwy  ; 
Pan  gwrddo  plant  y  gaethglud  oil, 
Mawr  fydd  eu  canu  hwy. 

2  Dan  bob  cystuddiau  fwy  na  mwy — 

Rhuadau  cnawd  a  byd, 
Mae  nerth  i  w  gael  mewn  marwol  glwy ' 
I'w  maeddu  oil  yn  nghyd. 

3  Trwy  angeu  Crist  daeth  i  ni  hedd, 

A  chymod  yn  ei  waed ; 
A  thrwy  ei  glwyfau  dyfnion  Ef 
Caed  i  ni  lwyr  iachad. 

4  Marwolaeth  ein  Gwaredwr  mawr 

Sy'n  fy wyd  pur  i  ni ; 
Fel  gallwn  roddi  'r  oil  i  lawr 
Yn  gof  am  Galfari. 

5  Pan  ddelo  'r  seintiau  adref  oil 

I  Salem  fawr  ei  son ; 
Nid  ofni  mwy,  ond  dyblu'r  mawl 
Bydd  pawb  i  Dduw  a'r  Oen. 

Amen. 


C.  M. 

National  Praise. 

1  Our  land,  O  Lord!  with  songs  of  praise 

Shall  in  Thy  strength  rejoice, 
And,  blest  with  Thy  salvation,  raise 
To  heaven  a  cheerful  voice. 

2  Thy  sure  defence  through  nations  round 

Hath  spread  our  country's  name, 
And  all  her  humble  efforts  crowned 
With  freedom  and  with  fame. 

3  In  deep  distress  our  injured  land 

Implored  Thy  power  to  save  ; 
For  life  we  prayed;  Thy  bounteous  hand 
The  timely  blessing  gave. 

4  On  Thee,  in  want,  or  woe,  or  pain, 

Our  hearts  alone  rely  ; 
Our  rights  Thy  mercy  will  maintain, 
And  all  our  wants  supply. 

5  Thus,  Lord,  Thy  wondrous  power  de- 

And  still  exalt  Thy  fame  ;     [clare, 
While  we  glad  songs  of  praise  prepare 
For  Thine  almighty  name. 

Amen. 


33 


THE   CHRISTIAN'S    PORTION. 


30 


MELODY.     M.  3.     [C.  M.] 


si 


W 


*&M. 


1 5— tr 


3     3     J     T  I  r  I 


42- 


1 


y- 


^ 


3 


F 


:<e: 


as 


^ 


M.  3. 

Etifeddiaeth  Plant  Dnw, 

1  Plant  ydym  eto  dan  ein  hoed, 

Yn  dysgwyl  am  y  'stad  ; 
Mae  'r  etifeddiaeth  i  ni  'n  dod 
Wrth  Destament  ein  Tad. 

2  Ni  ddigalonwn  eir  en  bod 

Yn  awr  mewn  anial  wlad ; 

Mae  'r  etifeddiaeth  i  ni  'n  dod 

Wrth  Destament  ein  Tad. 

3  Gorthrymder  geir  o  dan  y  rhod, 

Ond  byr  fydd  ei  barhad  ; 

Mae  'r  etifeddiaeth  i  ni  'n  dod 

Wrth  Destament  ein  Tad. 

4  Cawn  ganu  byth  ei-nchel  glod, 

'Rol  cyrhaedd  nefol  wlad ; 

Mae'r  etifeddiaeth  i  ni'ndod 

Wrth  Destament  ein  Tad. 


C.  M. 

The  Christian's  Portion, 

1  Ye  saints  below,  and  hosts  above, 

Join  all  your  praising  powers ; 
No  theme  is  like  redeeming  love, 
No  Saviour  is  like  ours. 

2  What  object,  Lord,  my  soul  should 

If  once  compared  with  Thee ;  [move, 

What   beauty  should   command   my 

Like  what  in  Christ  I  see  ?     [love, 

3  Had  I  ten  thousand  hearts,  dear  Lord, 

I  'd  give  them  all  to  Thee  ; 
Had  I  ten  thousand  tongues,  they  all 
Should  join  the  harmony. 

4  To  Father,  Son,  and  Holy  Ghost, 

The  God  whom  we  adore, 
Be  glory,  as  it  was,  is  now, 
And  shall  be  evermore. 


34 


NAME   OF   JESUS. 


31 


DOWNS.     M.  3.    [C.  M.] 


ifcjsfca-q — 1 — i — J- 

j — i — i — : — |  -j-  * — j 1-    -- 

?  tyi  r-j — f — — 

j      — *              1—    H 1 h         1 —   ^ 

E=±Z 


M.  3. 

Pereidd-dra  enw  Crist. 

1  Mor  beraidd  i'r  credadyn  gwan 

Yw  hyfryd  enw  Crist ; 
Mae'n  llaesu  ei  boen,  yn  gwella  ei  glwy', 
Yn  lladd  ei  ofnau  trist. 

2  I'r  ysbryd  clwyfus  rhydd  iachad, 

Hedd  i'r  drallodus  iron  ; 
Mae'n  fanna  i'r  newynog  ddyn, 
I'r  blin,  gorphwysfa  Ion. 

3  Hoff  enw  !  fy  ymguddfa  mwy, 

Fy  nghraig  a'm  tarian  yw  : 
Trysorfa  ddiball  yw  o  ras 
I  mi  y  gwaela'n  fyw. 

4  Iesu,  fy  Mhrophwyd,  a  fy  Mhen, 

F'  Offeiriad  mawr,  a'm  Brawd, 
Fy  mywyd  i,  fy  ffordd,  fy  nod, — 
Derbyn  fy  moliant  tlawd. 

5  A  phan  y  deui  yr  ail  waith, 

Mewn  inawredd,  parch,  a  bri, 
I  farnu  'r  byw  a'r  meirw  'nghyd, 
O  Dduw  !  na  wrthod  fi. 


C.  M. 

Jesus's  Name. 

1  How  sweet  the  Kame  of  Jesus  sounds 

In  a  believer's  ear ! 
It  soothes  his  sorrows,  heals  his  wounds, 
And  drives  away  his  fear. 

2  It  makes  the  wounded  spirit  whole, 

And  calms  the  troubled  breast ; 
'T  is  manna  to  the  hungry  soul, 
And  to  the  weary,  rest. 

3  Dear  Name!  the  Rock  on  which  I  build, 

My  Shield  and  Hiding-place, 
My  never-failing  Treasury,  filled 
With  boundless  stores  of  graqe ! 

4  Jesus!  my  Shepherd, Husband,Friend, 

My  Prophet,  Priest,  and  King ; 
My  Lord,  my  Life,  my  Way,  my  End, 
Accept  the  praise  I  bring. 

5  Till  then  I  would  Thy  love  proclaim 

With  every  fleeting  breath ; 
And  may  the  music  of  Thy  Name 
Refresh  my  soul  in  death. 


35 


SAFETY. 


MARTYRDOM.    M.  3.    [C.  M.] 


**: 


m 


z£= 


t=t 


& 


TStZ 


=tr 


-£=£-- 


-st 


g  * 


iF^t 


%- 


-& — "-■ 


wm 


% 


S 


:£ 


<?- 


3: 


-«>-* 


^ 


§P=1 


-^- 


M.  3. 
Tad  wrth  y  llyw. 

1  Ar  for  tymhestlog  teithio  'r  wyf, 

I  fyd  sydd  well  i  fy w  ; 
Gan  wenu  ar  ei  stormydd  oil — 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 

2  Er  cael  fu  nhaflu  o  don  i  yon, 

Nes  ofni  bron  cael  by  w  ; 
Diangol  ydwyf  hyd  yn  hyn — 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 

3  Ac  os  oes  stormydd  mwy  yn  ol, 

Yn  nghadw  gan  fy  Nuw, 
Wynebaf  arnynt  oil  yn  hyf — 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 

4  A  phan  fo  'u  hymchwydd  yn  cryfhau, 

Fy  angor  sicr  yw  ; 
Dof  yn  ddiogel  trwyddynt  oil — 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 

5  I  mewn  i'r  porthladd  tawel,  clyd, 

O  swn  y  storm  a'i  chlyw  ; 
Y  caf  fynediad  lion  ryw  ddydd — 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 

Amen. 


C.  M. 

Safety. 

1  To  Zion's  hill  I  lift  mine  eyes, 

From  thence  expecting  aid ; 
From  Zion's  hill,  and  Zion's  God, 
Who  heaven  and  earth  has  made. 

2  Thou,  then,  my  soul,  in  safety  rest ; 

Thy  Guardian  will  not  sleep ; 
His  watchful  care,  that  Israel  guards, 
Will  thee  in  safety  keep. 

3  Sheltered    beneath    the    Almighty's 

Thou  shalt  securely  rest,       [wings, 

Where  neither  sun   nor   moon  shall 

By  day  or  night,  molest.         [thee, 

4  At  home,  abroad,  in  peace,  in  war, 

Thy  God  shall  thee  defend, 
Conduct  thee  through  life's  pilgrimage 
Safe  to  thy  journey's  end. 

5  Thy  Saviour  shall  uphold  thy  head, 

And  guide  thee  with  his  hand, 
Through  all  the  storms  of  Jife  and  death 
Safe  to  the  heavenly  land. 

Amen. 


36 


REST    IN    HEAVEN. 


33 


m 


RICH.    M.  3.    [C.  M.] 


i    a  / 


4H 1- 

*  J  J 


§s 


32: 


1* 


*— * 


5— # 


£E3 


T-r^f- 


Kf^EJ 


■to- 


3t 


t^=i 


3^E 


-&-*—&- 


Sl 


'271 


m=mm 


&. 


4L 


•j2- 


-ffi- 


izzjt 


:j. 


§e 


M.  3. 

G-orphwys  yn  y  Nef. 

1  Mae  'n  hyfryd  meddwl  ambell  dro, 

Wrth  deithio  anial  le  ; 
Ar  ol  ein  holl  Hinder au  dwys, 
Cawn  orphwys  yn  y  ne\ 

2  Pan  ar  ddiffygio  gan  y  daith, 

A  lludded  maith  y  lie ; 
Mor  hoff  yw  gwybod  Avedi  hyn, 
Cawn  orphwys  yn  y  ne'. 

3  Er  colli  ein  cyfeillion  hoff, 

Yn  yr  Iorddonen  gref ; 
Mae  'n  felus  meddwl — eto  'n  nghyd, 
Cawn  gwrddyd  yn  y  nef. 

4  Cymhwyser  ni  drwy  'r  Ysbryd  Glan, 

A'i  rasol  ddoniau  Ef ; 
Nes  delom  fel  t'wysenau  llawn, 
Yn  addfed  iawn  i'r  nef. 


C.  M. 

Rest  in  Heaven. 

1  When  I  can  read  my  title  clear 

To  mansions  in  the  skies, 
I  bid  farewell  to  every  fear, 
And  wipe  my  weeping  eyes. 

2  Should  earth  against  my  soul  engage, 

And  hellish  darts  be  hurled, 

Then  I  can  smile  at  Satan's  rage, 

And  face  a  frowning  world. 

3  Let  cares  like  a  wild  deluge  come, 

And  storms  of  sorrow  fall, 
May  I  but  safely  reach  my  home, 
My  God,  my  heaven,  my  all! 

4  There  shall  I  bathe  my  weary  soul 

In  seas  of  heavenly  rest, 
And  not  a  wave  of  trouble  roll 
Across  my  peaceful  breast. 


37 


FELLOWSHIP. 


34 


i 


CANAAN.     [C.  M.] 


—     $ 


^^==5 


irt? 


^■^ 


^— «- 


*   ^+    + 


r^ 


h      H* 


H 


**H= 

— { — -i — i— 

1         v              N 

N       ! 

1        1 

— *s— 

— i — i — i— 

— 0 0 0— 

1— £ £ 

l 
g  I  . #  -g- 

5-j  7^ 

J #_^ f_ 

"1 *—\ ?~ 

icy  i  j  u 

ie:p  ip  ir1 

— * — #- 

-F-    -0- 

2^r      p 

-U-^ — U-i 

-F — F— F F — 

*=& — =b=; 

-J U-l — b 

«Eg-±= 

-Vk 

=y 

fine.       CHORUS. 


n- 


-ft— N 


^ — * 


atz>- 


*^-* 


3E£5 


S 


PIS 


J    ■*•  ♦ 


■(■■  fl  -    ^F  .  «• :  ■••  J  •#■  £ :  «■. 

h j-0-P   \  0--0  '  ,   »-* — # — *#h»— r»-- —  #-rrr-; — ; 

-0— t — f — ■■ — I —  =p v — '^-y— *-^— i 


s 


■F^-JE 


1 


2-21 


^-"^^ 


D.S. 

ii 


t^-^-t-^»-t-r^-t—t 


m 


v—v— 


*-0  • 


C.   M. 

The  Happy  Shore. 

1  How  pleasant  thus  to  dwell  below 
In  fellowship  of  love ! 
And,  tho'  we  part,  't  is  bliss  to  know 
The  good  shall  meet  above. 

Oh,  that  will  be  joyful,  joyful, 

joyful ! 
Oh,  that  will  be  joyful, 
To  meet  to  part  no  more, 
To  meet  to  part  no  more 
On  Canaan's  happy  shore, 
And  sing  the  everlasting  song 
With  those  who  've  gone  before. 


m 


Yes,  happy  thought!   when   we   are 
free 
From  earthly  grief  and  pain, 
In  heaven  we  shall  each  other  see, 
And  never  part  again. 

Oh,  that  will  be  joyful,  etc. 

Then  let  us  each,  in  strength  divine, 

Still  walk  in  wisdom's  ways, 
That   we   with   those   we    love   may 
join 
In  never-ending  praise. 

Oh,  that  will  be  joyful,  etc. 


38 


THE   PROMISED   LAND. 


35 


ST.  DAVID'S.    M.  3.    [C.  M.] 


$ 


& 


^i=g= 


jZI 


=t 


-«*- — &— ' — ^-*  — 


^_ 


# 


-ff 2*_ 


-» ! 


^=hi=fc^ 


B 


z^r 


^ 


^_ 


P 


££ 


^ 


^=F=± 


^=C3= 


32: 


— h 1 « ^ >5 t\-^ 


§P|]] 


2 


te 


f 


'ir^-f-^^ 


I 


M.  3. 

Gwlad  yr  addewid. 

1  Ar  lan'r  Iorddonen  sefyll  wyf, 

Gan  fwrw  golwg  brudd 
Ar  ddedwydd  diroedd  Canaan  draw, 
Lie  mae  trysorau  'm  ffydd. 

2  O'r  olwg  gu  lesmeiriol  gwyd, 

I'm  gwydd  tu  draw  i'r  don ; 
Per  feusydd  hardd  yn  wyrddion  byth, 
Afonydd  by  wiol  lion  ; 

3  Yno  y  tyf  pob  ftrwythau  per, 

Fy  fFydd  yn  awr  a'u  gwel ; 
Y  bryniau  a'r  dyfFrynoedd  pur, 
Lifant  o  laeth  a  mel. 

4  Pa  bryd  y  caf  I  dirio  draw, 

I'm  cartref  dedwydd  en  ? 
Pa  bryd  caf  weled  gwedd  fy  Nhad, 
Yn  ei  drigfanau  fry  ? 

5  Gan  lwyr  hyfrydweh,  fy  enaid  drud, 

Ni  thrigai  yma'n  hwy  ; 
Er  i'r  Iorddonen  ruo'm  cylch, 
Heb  arswyd  torwn  trwy. 

Amen. 


C.  M. 

The  Promised  Land, 

1  On  Jordan's  rugged  banks  I  stand, 

And  cast  a  wishful  eye 
To  Canaan's  fair  and  happy  land, 
Where  my  possessions  lie. 

2  O  the  transporting  rapt'rous  scene 

That  rises  to  my  sight ; 
Sweet  fields  array'd  in  living  green, 
And  rivers  of  delight. 

3  There  generous  fruits,  that  never  fail, 

On  trees  immortal  grow  ; 
There  rocks,  and  hills,  and  brooks,  and 
With  milk  and  honey  flow,    [vales, 

4  When  shall  I  reach  that  happy  place, 

And  be  forever  blest  ? 
When  shall  I  see  my  Father's  face, 
And  in  his  bosom  rest  ? 

5  Fill'd  with  delight,  my  raptur'd  soul 

Can  here  no  longer  stay  ; 
Though  Jordan's  waves   around    me 
Fearless  I  'd  launch  away.       [roll, 
Amen. 


39 


36 


I 


WE    MEET    IN    HIS   NAME. 

ST.  MAGNUS.     M.  3.     [C.  M.] 


A3       I — A3- 


UU 


■-%=3Z 


§! 


f- 


^=%^%=^\ 


TBC 


W& 


IS- 


1 


3>: 


i=t 


32- 


lEEgEEg 


^ 


J5: 


3 


2z: 


gg 


Kg^S^s 


3BC 


■^ 


321 


1 


3z: 


3Z 


M.  3. 

Y  wledd  dragwyddol. 

1  Mae  addewidion  melus  wledd 

Yn  gyflawn  ac  yn  rhad 

Yn  dy  gyfamod  pur  o  hedd, 

Tragwyddol  ei  barhad. 

2  'Rwyf  finau  yn  dymuno  d'od 

I'r  wledd  ddanteithiol  fras ; 
Ac  felly  mi  gaf  seinio  clod 
Am  ryfedd  rym  dy  ras. 

3  O  rhwyma  fi  wrth  byst  dy  byrth, 

I  aros  tra  b'wy'  byw  ; 
I  edrych  ar  dy  wedd  a'th  wyrth, 
A'th  foli  di  fy  Nuw. 

4  Os  aros  gaf  o  fewn  dy  dy 

Tra  pery'm  brenol  oes, 
Mi  ganaf  gyda'r  dyrfa  fry 
Byth  byth  am  rin  y  Groes. 

Amen. 


C.  M. 

Two  or  Three. 

1  Wherever  two  or  three  may  meet, 

To  worship  in  Thy  name, 
Bending  beneath  Thy  mercy-seat, 
This  promise  they  may  claim  : — 

2  Jesus  in  love  will  condescend 

To  bless  the  hallowed  place ; 
The  Saviour  will  himself  attend, 
And  show  his  smiling  nice. 

3  How  bright  the  assurance!  gracious 

Fountain  of  peace  and  love,  [Lord, 
Fulfil  to  us  Thy  precious  word, 
Thy  loving-kindness  prove. 

4  Now  to  our  God — the  Father,  Son, 

And  Holy  Spirit — sing ! 
With  praise  to  God,  the  Three  in  One, 
Let  all  creation  ring. 

Amen. 


40 


37 


P 


HOME   IN    HEAVEN. 

ABBEY.     M.  3.     [C.  M.] 


5t= 


^E%=& 


-2- 


ST 


_^_ 


o 


m 


-g    *    i  - 


^2.      ^22.      ^2. 


3Z 


^ 


^> 


^ 


S?" 


-s^- 


-r 


:«: 


*    v-#- 


-«>-- 


^J 


§i 


:£ 


^ 


-»■ 


& 


M.  3. 
Dring  i  fyny  yma. 

1  I  ddedwydd  fro  Caersalem  fry 

'Rwy'n  teithio  nos  a  dydd ; 
Er  trigo  mewn  daearol  dy, 
Fy  nghalon  yno  sydd. 

2  Pa  beth  sydd  yn  fy  nghadw  'n  ol, 

Rhag  myned  yno  i  fy  w  ? 
Mae  'r  Iesu  yn  fy  ngwa'dd  i'w  gol, 
A  heirdd  angylion  Duw. 

3  O  na  bae  yn  fy  nghalon  fwy 

O'r  nefoedd  yn  y  byd, 
Cyn    myn'd   o'm    hysbryd    dedwydd 
I  feddu  'r  wynfa  glyd.  [trwy, 

4  Caf  yno  ganu  am  y  groes 

Heb  ofid,  poen,  na  chlwy' ; 
Rhyfeddu  rhinwedd  angeu  loes, 
I  dragwyddoldeb  mwy. 

Amen. 


mm 


C.  M. 
Divine  Protection. 

1  Arise,  my  soul,  my  joyful  powers, 

And  triumph  in  my  God ; 
Awake,  my  voice,  and  loud  proclaim 
His  glorious  grace  abroad. 

2  The  arms  of  everlasting  love 

Beneath  my  soul  He  placed ; 
And  on  the  Rock  of  Ages  set 
My  slippery  footsteps  fast. 

3  The  city  of  my  blest  abode 

Is  walled  around  with  grace  ; 
Salvation  for  a  bulwark  stands 
To  shield  the  sacred  place. 

4  Arise,  my  soul ;  awake  my  voice, 

And  tunes  of  pleasure  sing ; 
Loud  hallelujahs  shall  address 
My  Saviour  and  my  King. 

Amen. 


41 


CROSS  AND  CROWN. 


38 


MA1TLAND.     M.  3.     [C.  M.] 


■?=£=^=l 


ife 


4*    ,  JJtJl 


*— <=- 


-w- 


<*? # — 


_^_._^- 


II 


M.  3. 

Fy  nghroes  a  fy  nghoron. 

1  A  raid  i'r  Iesu  mawr  ei  hun 

I  ddwyn  y  groes  ddi-fri  ? 
Na,  mae  ei  groes  i  bob  rhyw  ddyn, 
Ac  y  mae  croes  i  mi. 

2  Y  gysegredig  groes  wnaf  ddwyn 

in  ddwel  drwy  y  byd, 
Hyd  nes  caf  fyn'd  i'm  cartref  mwyn, 
I  wisgo'r  goron  ddrud. 

3  Mor  hardd  yw  gwedd  y  dyrfa  Ian, 

Fu  gynt  fel  minau'n  brudd, 

Sydd  fry  yn  bythol  seinio'r  gan, 

Heb  ddeigryn  ar  eu  grudd. 

4  Wrth  draed  pwyedig  Iesu  mawr, 

Ar  balmant  claer  y  Nef, 
Fy  nghoron  auraidd  ro'f  i  lawr, 

0  barch  i'w  enw  Ef. 

5  Cyd-chwareu  eu  telynau  gwiw 

A  wna  y  dorf  ddi-glwy', 
I'r  Hwn  fu  farw,  sydd  yn  fyw 

1  dragwyddoldeb  mwy. 

6  O  werthfawr  groes !  O  goron  der ! 

O  adgyfodiad  ddydd ! 
Chwi  engyl,  dygwch  uwch  y  ser 
Yn  awr  fy  enaid  prudd. 


C.  M. 

My  Cross  and  Crown, 

1  Must  Jesus  bear  the  cross  alone, 

And  all  the  world  go  free  ? 
No  ;  there  's  a  cross  for  every  one, 
And  there  's  a  cross  for  me. 

2  The  consecrated  cross  I  '11  bear, 

Till  death  shall  set  me  free ; 
And  then  go  home  my  crown  to  wear, 
For  there  's  a  crown  for  me. 

3  How  happy  are  the  saints  above, 

Who  once  went  sorrowing  here ! 
But  now  they  taste  unmingled  love, 
And  joy  without  a  tear. 

4  Upon  the  crystal  pavement,  down 

At  Jesus'  pierced  feet, 
Joyful  I  '11  cast  my  golden  crown, 
And  his  dear  Name  repeat. 

5  And  palms  shall  wave,  and  harps  shall 

Beneath  heaven's  arches  high ;  [ring, 
The  Lord  that  lives,  the  ransomed  sing, 
That  lives,  no  more  to  die. 

6  O  precious  cross !  O  glorious  crown  ! 

O  resurrection  day ! 
Ye  angels,  from  the  stars  come  down 
And  bear  my  soul  away. 


42 


39 

I 


THE    SAVIOUR. 

ST.  MARTIN'S.     M.  3.     [C.  M.l 


Plfc:- 


i 


'    if      i* 


LE: 


^— # 


I 


i 

i 


*   3   f ' gF 


^^F^J^£f=^    "" 


I  C      I        I    ■ 


:=p: 


M.  3. 

Crist  yn  Waredwr. 

1  Ni  gawsom  y  Messia  'n  rhad, 

Ymgeledd  llwch  y  llawr ; 
Yr  enw  mwyaf  yw  erioed, 
Anwylaf  i  ni  'nawr. 

2  Fe  wnaeth  ei  babell  yn  ein  plith, 

A'i  bresenoldeb  sy' 
Yn  troi  pob  cystudd  a  phob  loes 
Yn  hyfryd  hedd  i  ni. 

3  Ni  welaf  wrthddrych  raewn  an  man 

O'r  ddaear  faith  i'r  ne', 
A  dal  ei  garu  tra  f '  wyf  by w 
Yn  unig  ond  Efe. 

4  Fe'm  liar  wain  drwy  yr  anial  fyd, 

Fe'm  cynal  dan  fy  nghroes ; 
Fe'm  gwared  o'm  blinderau  i  gyd, 
Drwy  rin  ei  farwol  loes. 


C.  M. 

A  Token. 

1  In  token  that  thou  shalt  not  fear 

Christ  crucified  to  own, 
We  set  his  seal  upon  thee  here, 
And  stamp  thee  his  alone. 

2  In  token  that  thou  shalt  not  blush 

To  glory  in  his  Name, 
We  blazon  here  upon  thy  front 
His  glory  and  his  shame. 

3  In  token  that  thou,  too,  shalt  tread 

The  path  He  travelled  by ; 
Endure  the  cross,  despise  the  shame, 
And  sit  thee  down  on  high ; 

4  Thus  outwardly  and  visibly 

We  seal  thee  for  his  own  ; 
And    may  the   brow  that   wears   his 
Hereafter  share  his  crown,     [cross, 


43 


40 


pi 


THE    WORD   OF   GOD. 

CLAREMONT.     M.  3.     [C.  M.] 


4=^: 


t=t 


-5T- 


^ 


r 


^ 


f=* 


«-y  «i 


st 


§£ife* 


EE 


l^ifc 


-«»- 


*: 


±—P 


-±sL 


3l 


Pnr 


5^ 


f 


+=*—+ 


£** 


yf? 


i 


4S 


■fr-rJ 


M.  3. 
Gair  Duw. 

1  Goleuni  ac  anfeidrol  rym, 

Yw  hyfryd  eiriau'r  nen  ; 
Pol)  sill  erioed  a  dd'wedodd  Ef 
Sydd  siwr  0  dd'od  i  ben. 

2  Mae'i  eiriau  fel  y  diliau  mel, 

A'i  holl  orch'mynion  sy' 
I  gyd  yn  dangos  rhinwedd  maith 
Santeiddrwydd  nefoedd  fry. 

3  Mae'i  addewidion  fel  yr  haul, 

Yn  sicr  0  gadw  eu  lie, 
Ac  nid  a'r  sillaf  leia'  ar  goll 
O'i  hyfryd  eiriau  E. 

4  Ei  addewidion  sydd  tan  sel, 

Fel  rhyw  ffynonau  pur 
Ag  sy'n  rhoi  allan  loew  ffrwd, 
Tros  hyfryd  Salem  dir. 


^2- 


*= 


rEE 


m 


*~r. 


g: 


I 


44 


I 
C.  M. 

The  Word  of  God. 

1  Almighty  power  and  heavenly  light 

Are  in  the  words  He  said ; 
And  every  word  that  e'er  He  taught 
Will  surely  be  fulfilled. 

2  His  words  are  sweet  as  honeycomb; 

His  statutes,  too,  are  given 
To  show  the  purity  above, 
The  holiness  of  heaven. 

3  His  promises  are  like  the  sun, 

Which  never,  never  move  ; 

And  not  a  sentence  shall  be  lost, 

But  every  jot  He  '11  prove. 

4  Come,  now,  how  we  rejoice  to  think 

Of  that  sweet,  happy  day, 
And  of  the  promises  fulfilled 
In  holy,  best  array. 


42 


THE   NAME   OF  JESUS. 

CHICHESTER.     M.  3.     [C.  M.] 


l£r 

,        ,         1          l        J        J                                               1        1    , . 

! J d \        &        <2-     —77-           —?-  75 +— fed     —^ — 

m 

*¥!— 

zl — a   i — a — 2 — ^  ?  g     *  _a — <a — ^ — ^—7^-  ^  - 

-» — & — 1 — b — & — r   *  * — * — • — i — p — ^ — ^ — "*— 

<*-*- 

■ — r-M ' f      i             — T— r  - '      I 

I 


p 


z 


i^s 


is: 


g s^-fcfc 


M 


^2- 


-^2-      ■•- 


-S- 


ZE 


1M 


M.  3. 

Mawl  i'r  Gwaredwr. 

1  O  am  dafodau  fil  mewn  hwyl, 

I  seinio  gyda  bias, 
Ogoniant  mawr  fy  Mhrynwr  gwiw, 
A  rhyfeddodau  'i  ras. 

2  Fy  ngrasol  Arglwydd  a  fy  Nuw, 

Rho  gymhorth  er  dy  glod, 
I  ddadgan  mawl  i'th  enw  gwiw, 
Trwy  bod  man  is  y  rhod. 

3  Dy  enw  di,  O  Iesu  mawr, 

A  lawenycha  'n  gwedd ; 
Per  sain  yn  nghlust  pechadur  yw, 
Mae  'n  fywyd  ac  yn  bedd. 

4  Fyddariaid  clywch — cbwi  fudion  rai 

Clodforwcb  Frenin  bedd ; 
Y  dall  a'r  cloff  fo  'n  llawenbau 
Mewn  golwg  ar  ei  wedd. 


C.  M. 

Thy  Name  is  as  Ointment  poured  forth. 

1  Oh  for  a  thousand  tongues  to  sing 

My  dear  Redeemer's  praise ; 
The  glories  of  my  God  and  King, 
The  triumphs  of  his  grace. 

2  My  gracious  Saviour,  and  my  God, 

Assist  me  to  proclaim, 
To  spread  through  all  the  earth  abroad, 
The  honors  of  Thy  name. 

3  Jesus,  the  name  that  calms  our  fears, 

That  bids  our  sorrows  cease ; 
'T  is  music  in  the  sinner's  ears, 
'T  is  life,  and  health,  and  peace. 

4  He  breaks  the  power  of  reigning  sin, 

He  sets  the  prisoner  free ; 
His  blood  can  make  the  foulest  clean, 
His  blood  availed  for  me. 


45 


SAVIOUR    OF   THE    WORLD. 

42  NORMANTON.     M.  3.     [C.  M.] 


i 


7Z. 


i 


o 


■gl   ^- 


-#=^ 


*E^ 


zzxzz: 


#.:#--,*?. 


.«. 


HSP-J 


*- 


s: 


iii 


1 « 3^" 

IZg ?-^±t 


d=i 


'%-%r-4s-*. h^-h 


22=S 


22: 


■&LZZZZ- 


3i 


I  m 


7-*^ 


\~-0-    -&-     '*„        -&■>        -&•   -&■   -¥9-   ■&-   -0- 


32=5 


i 


I      I 

C.  M. 

The  Saviour  of  the  World. 

1  Jesus,  great  Saviour  of  the  world, 

Oh,  give  us  life  and  peace ; 
Oh,  open  Thou  the  way  to  preach 
Salvation  full  of  grace. 

2  To-day  appear  Thou  in  our  midst, 

Thy  garment  dyed  with  blood, 
As  Thou  wert  on  the  mountain  seen 
With  death  beneath  Thy  rod. 

3  There  was  a  fountain  opened  then 

To  wash  away  our  sin ; 
And  in  this  fountain  shall  be  washed 
The  foulest  perfect  clean. 

4  Now  spread  through  all  the  world  his 

praise, 
Free  redemption,  free  grace, 
From  Satan's  yoke,  the  world,  the  flesh, 
To  millions  of  our  race. 

Amen. 


M.  3. 

Gweddi  ar  ddechreu  Oedfa. 

1  O  Iesu,  Ceidwad  mawr  y  byd, 

Rho  fywyd  yn  ein  plith ; 
Ac  agor  ddor  i  draethu  'th  air, 
Na  chauir  mo'ni  byth. 

2  Ymddangos  heddyw  yn  ein  mysg, 

Fel,  yn  dy  wisg  o  waed, 
Y'th  welwyd  gynt  ar  ben  y  bryn, 
A'r  gelyn  dan  dy  draed. 

3  Agorwyd  ffynon  dan  dy  fron, 

Yn  hon  mae  rhinwedd  byth ; 
Fe  olchwyd  ynddi  'n  berffaith  Ian, 
Rai  aflan  rif  y  gwlith. 

4  Aed  son  am  hon  trwy'r  byd  ar  led, 

A  gwared,  trwy  dy  ras, 
O  feddiant  Satan,  cnawd,  a  gwae, 
Dylwythau  'r  ddaear  las. 

Amen. 


46 


43 


FAITH  AND  UNBELIEF. 

SALISBURY.     M.  3.     [C.  M.] 


&± 


-&. 


jB: 


W- 


& 


^     -£         A^. 


^ 


M.  3. 

Ffydd  ac  Anghrediniaeth. 

1  O  anghrediniaeth  mawr  ei  rym, 

Ti  roddaist  i  mi  glwy' : 
Ond  yn  dy  wyneb  credu  wnaf 
Fod  doniau'r  nef  yn  fwy. 

2  Trech  yw  un  gair  o  enau'm  Duw, 

Na'r  pechod  cry  fa'  erioed  ; 
Pan  dd'wed  y  gair,  fe  gwymp  fy  mai 
Yn  chwilfriw  tan  fy  nhroed. 

3  Tan  gredu  mi  anturia  'mlaen 

Crediniaeth  yw  fy  ngrym  ; 

A  than  awelon  cadarn  gred ; 

Nid  all  fy  mhechod  ddim. 

4  Mi  ro'f  f '  ymddiried  ynddo  Ef, 

Mae  noddfa  gref  i'r  gwan : 
Ac  er  y  euro  sy'  arna'i  lawr, 
Fe  ddeil  fy  mhen  i'r  Ian. 


C.  M- 

Faith  and  Unbelief. 

1  O  unbelief,  how  great  the  wounds 

Thou  to  my  soul  hast  given  ; 
Before  thy  face  I  will  believe 

My  strength  will  come  from  heaven. 

2  Far  greater  is  one  word  from  God 

Than  all  the  show  of  men  ; 
When  He  will  speak  my  sins  will  cease, 
And  they  are  all  forgiven.  < 

3  Believing,  I  will  onward  press, 

And  faith  shall  be  my  guide ; 
And  through  the  channel  of  his  word 
He  will  all  grace  provide. 

4  I  will  put  all  my  trust  in  Him, 

Strong  refuge  for  the  weak ; 
When  storms  are  beating  down  my 
I  shall  his  comfort  seek.  [soul, 


47 


BLOOD   OF    CHRIST. 


44                        BELMONT. 

M.  3. 

1 

[C.  M.] 

Fi=zj — YTj=^\ — rn— i 

i 

Z p ^- CI 1 

-T j 

L^_p2 j 1 IU 1 1 

1 

M.  3. 

Ffynon  Calfaria. 

1  Mi  welaf  ffynon  lawn  o  waed> 

Sef  gwaed  y  Meichiau  mawr, 
Lie  gall  troseddwyr  mwyaf  gaed 
Gael  bywyd  ynddi  'n  awr. 

2  Mae  llais  y  nef  yn  galw  'n  awr 

Drueiniaid  fawr  a  man, 
I  ddyfod  iddi  ar  y  llawr 
I'w  golchi  oil  yn  Ian. 

3  Yr  wyf  yn  dyfod,  O  fy  Nuw 

I  'mofyn  am  y  gwaed  ; 
O,  golch  yn  Ian  y  dua  'i  liw 
Sy'n  dysgwyl  wrth  dy  draed. 

4  O  am  dafodau  fil  mewn  hwyl, 

I  seinio  gyda  bias, 
Ogoniant  mawr  fy  Mhrynwr  gwiw, 
A  rhvfeddodau  'i  ras. 


C.  M. 

The  Blood  of  Christ. 

1  I  see  a  fountain  filled  with  blood, 

The  blood  of  Christ  the  Lord ; 
The  greatest  sinner  may  be  rid 
Of  his  accursed  load. 

2  A  voice  from  heaven  is  calling  now 

To  sinners  great  and  small, 
To  come  and  wash  their  sins  away ; 
Oh,  do  obey  this  call. 

3  We  come,  oh,  help  us  now,  our  God, 

To  feel  the  power  of  sin ; 
And  plunge  beneath  the  healing  flood 
To  wash  us  white  and  clean. 

4  Oh,  give  us,  now,  ten  thousand  tongues 

To  praise  the  Saviour's  name ; 
May  all  the  people  praise  his  grace, 
And  angels  chant  the  same. 


48 


45 


GOODNESS   OF    GOD. 

ARNOLD'S.     M.  3.     [C.  M.] 


gg 


-&-   19- 


iZL  J     -gL  J2- 


J2- 


-&- 


<5> 


m 


d-^ — ^?: 


i 


=#* 


-f^-  -*?- 


lH 


M.  3. 

Daioni  Duw. 

1  Gwaith  hyfryd  yw  clodfori  'r  Ion, 

Ei  ras  a'i  hedd  di-Iyth  ; 
O  oes  i  oes  ei  fawl  a  red, 
Mewn  sain  gorfoledd  byth. 

2  A'i  fawr  haelioni  llenwi  mae 

Drigfanau  pur  y  nef, 
A  llwythir  euog  blant  y  llawr 
A'i  ddoniau  gwerthfawr  Ef. 

3  Am  fawr  ddaioni  Brenin  nef 

Dyrchafwn  uchel  glod, 
Can's  ynddo  'r  ydym  oil  yn  byw, 
Yn  symud,  ac  yn  bod. 

4  Ond  wrth  roi  'i  Fab  i  angeu  'r  groes 

Dros  ddeiliaid  gwae  a'r  bedd, 
Dadguddir  ei  ddaioni  pur 
Yn  ei  ddisgleiriaf  wedd. 

5  O  Dduw  pa  beth  a  dahvn  ni 

Am  dy  anhraethol  ddawn  ? 
Rhy  fach  yw  mawl  holl  luoedd  nef 
I  draethu'th  glod  yn  llawn. 
D  49 


C.  M. 

God's  Goodness. 

1  To  God  we  now  delight  to  sing, 
And  grace  shall  be  our  song ; 

From  age  to  age  his  glory  ring, 
To  endless  age  prolong. 

2  His  bounties  fill  the  heaven  and  earth 
With  wonder  and  with  praise ; 

And,  all  unworthy  as  we  are, 
The  earth  is  full  of  grace. 

3  Because  our  king  is  great  and  good, 
We  will  adore  his  name  ; 

For,  yes,  in  Him  we  live  and  move, 
His  praises  to  proclaim. 

4  But  when  his  Son  He  gave  to  die 
To  save  us  all  from  hell, 

His  goodness  shines  so  clear  and  bright, 
Its  value  none  can  tell. 

5  O  God,  what  shall  we  render  now, 
For  deep  and  matchless  love  ? 

Too  weak  are  all  the  praise  of  earth, 
Too  small  the  praise  above. 


WATERS   OF    SALVATION. 


46 

* 


DYFRDWY.    M.  4.    [8s  &  7s.] 


3# 


ZZ 


12ZZ& 


& 


^ 


2Z. 


c^ 


5S 


W^ 


y-^ 


i     i 


— +- 


rzr 


2 


ra: 


f 


f 


M.  4. 

0 !  deuwch  i'r  dyfroedd, 

1  O  dewch  i'r  dyfroedd,  dyma  'r  dydd, 

Yr  Arghvydd  sydd  yn  galw  ; 
Tragwyddol  ras  yr  Arglwdd  lor 
Sydd  fel  y  inor  yn  llanw. 

2  Heb  werth  nac  arian,  dewch  yn  awr, 

Mae  golud  raawr  trugaredd 
A'i  wyneb  ar  yr  euog  rai — 
Maddeuant  a'i  ymgeledd. 

3  O  dewch !  a  phrynwch  win  a  llaeth, 

Mae  yma  faeth  rhagorol : 
Cewch  loew  win  heb  aur  na  gwerth, 
Mae  ynddo  nerth  tragwyddol. 


8s  &  7s. 


Come  to  the  Waters, 


1  Come  to  the  waters  while  you  may, 

The  Lord  to-day  is  calling ; 

The  grace  of  God's  eternal  love 

Is  from  above  e'er  flowing. 

2  Take  this  grace  without  price  or  fee ; 

For  truth  this  sea  is  boundless ; 
To  all  who  pray  in  pain  and  grief, 
He  '11  give  relief  that 's  endless. 

3  Oh,  come  now,  buy ;  here  's  milk  and 

This  is  divine  salvation  :        [wine ; 
Come  to  the  feast  now,  angels  say, 
In  this  day  of  redemption. 


4  Bwytewch!  mae  'r  aberth  wedi  'i  ladd,  !  4  Come  now,  the  sacrifice  is  slain ; 


Y  ddeddf  a  gadd  anrhydedd ; 
Ac  i  bechadur  euog  gwael, 
Mae  modd  i  gael  ymgeledd. 

Amen. 


Let  all  proclaim,  we  're  feasting 
On  the  Lamb  of  God  ;  feast  for  me ; 


Now  I  'm  free  everlasting. 


Amen. 


50 


TENDERNESS   OF  CHRIST. 


47  ST.  ALBAN'S.    M.  4.    [8s  &  7s.] 

1      J_^_^ 


3 


^ 


"^ — g 


is: 


^ 


-£=& 


^ 


^2 


P 


7^r 


Zr 


paEfi?=^ 


X 


P=tzp=n^; 


-». 


.JZ- 


M.  4. 

Archoffeiriad  Mawr, 

1  Coffawn  yn  llawen,  gyda  pharch, 

Am  ras  ein  Harchoffeiriad ; 
Un  yw  o  galon  dyner  iawn, 
A  mynwes  lawn  o  gariad. 

2  Cyd-deimlo  mae  a'n  natur  wan, 

Fe  wyr  mor  egwan  ydyw  ; 
Gwyr  beth  yw  profedigaeth  gref, 
Can's  teimlodd  Ef  y  cyfryw. 

3  Ni  ddiffydd  lin  yn  mygu  byth, 

Yn  fflam  fe  'i  chwyth  yn  hytrach  ; 
Y  gorsen  ysig  byth  ni  thyr — 
Y  gwan  fe  'i  gyr  yn  gryfach. 

4  Am  hyny  yn  ei  nerth  a'i  nawdd, 

Rhown  ninau  'n  hawdd  ein  hyder ; 
Ac  yna  'n  gwared  gawn  bob  tro, 
Mewn  amser  o  gyfyngder. 

Amen. 


8s  &  7s. 

Tenderness  of  Jesns  Christ. 

1  Come,  tell  of  Jesus  and  his  grace 

To  all  the  race,  the  story, 
His  tender  heart  so  full  of  love 
Moved  Him  above,  in  glory. 

2  He  '11  succor  to  the  humble  give, 

The  weak  relieve  from  sorrow, 
For  He  himself  hath  suffered  all 
At  heaven's  call  to  follow. 

3  The  tender  weaken  bending  reed 

He  will  indeed  now  cherish  ; 
He  will  not  quench  the  kindled  flame, 
Nor  look  of  shame  extinguish. 

4  Then  in  his  hand  I  '11  trust  my  case, 

And  before  his  face  abide  ; 
Yes,  I  from  danger  safe  will  be, 
He  will  for  me  now  provide. 

Amen. 


51 


THE   LOVING   SAVIOUR. 

RHUTHYN.     M.  4.     [8s  &  7s.] 


± 


*—?. 


:£Ei=< 


&, 


Pr~^t 


« 


piipi^fEte^E^ 


t— ^r 


^ 


^ 


2£ 


£? 


-g* ^ 


«r 


iSP 


l2 


-^ 


=F 


M.  4. 
Mae  'r  Iesu  'n  fyw. 

1  Mae  'r  Iesu  'n  fyw,  ni  raid  i  ni 

Mwy  ofni  dyrnod  angau, 
Mae  'r  Iesu  'n  fyw,  O  Fedd   p'le  'r 
Dy  fuddugoliaeth  dithau  ?        [aeth 

2  Mae  'r  Iesu  'n  fyw,  'd  yw  angau  du 

Ond  porth  i  deulu  Seion, 
I  fyned  drwyddo  fry  i'r  wlad, 
Lie  mae  eu  Ceidwad  ffyddlon. 

3  Mae  'r  Iesu  'n  fyw,  mwy  er  ei  fwyn 

Pob  croes  wnawn  ddwyn  yn  siriol, 
A  chanmol  wnawn  yn  mhob  rhyw  fan 
Ei  gariad  annghydmarol. 

4  Mae  'r  Iesu  'n  fyw,  i'w  eiriau  Ef 

Y  mae  'r  holl  nef  yn  plygu  ; 
Cawn  fyned  ato  uwch  y  byd 
I  ddedwydd  gyd-deyrnasu. 

Amen. 


f 


^=P 


fcf==^r- 


8s  &  7s. 

The  Loving  Saviour. 

1  Our  Saviour  lives,  no  longer  now 

Canst  thou,  O  death,  appal  us ; 
Our  Saviour  lives,  and  this  we  know, 
Thou,' grave,  canst  not  enthral  us. 

2  Our  Saviour  lives,  henceforth  is  death 

But  gate  to  life  immortal ;   [breath 
And  this  shall  calm  our  trembling 
When  we  must  pass  its  portal. 

3  Our  Saviour  lives,  for  us  He  died, 

Alone  to  Jesus  living, 
All  pure  in  heart  may  we  abide, 
Praise  to  our  Saviour  giving. 

4  Our  Saviour,  to  Him  the  throne 

Above  all  power  is  given  ; 
And  we  shall  go  where  He  has  gone, 
And  rest  with  Him  in  heaven. 

Amen. 


52 


49 


PUBLIC    WORSHIP. 

ST.  CRISPIN.    M.  5.    [L.  M.] 


m 


i 


is 


g=^===d^-^^^=^^B^. 


j&~: 


I       I 


-&=3- 


Mi 


n 


32: 


&. 


» 


jSL 


3^ 


ir€=^ 


U  l 


:fe 


!     !     !        t» 


^m 


J2.     rs 


-p-p^k1- 


~W—&. 


toL 


a* 


zsn 


&- 


— r 

M.  5. 

Mor  hawddgar  yw  dy  bebyll. 

1  Mor  hardd,  mor  deg,  mor  hyfryd  yw 
Dy  babell  sanctaidd  di,  O  Dduw ! 
Mor  loew  y  dysgleiria  hi 

Gan  lewyrch  dy  wynebpryd  di. 

2  Rhagori  mae  ei  chywrain  waith 
Ar  holl  balasau'r  ddaear  faith  ; 
A'r  nef  a  edrych  oddi  draw 

Ar  adail  Ian  dy  ddwyfol  law. 

3  Rho  imi  'r  fraint  o'th  wel'd  ar  frys, 
O  fewn  dy  Ian  fendigaid  lys ; 
Prydferthwch  mwya'th  babell  yw 
Dy  bresenoldeb  di  ein  Duw. 

4  Nef  yw  i'm  henaid  yn  mhob  man, 
Pan  brofwyf  Iesu  mawr  yn  rhan  ; 
Ei  weled  Ef  a  golwg  ffydd 
Dry'r  dywyll  nos  yn  oleu  ddydd. 

5  Mwynhad  o'i  ras  maddeuol  mawr, 
Blaen-brawf  o'r  nef  y w  yma'n  awr  ; 
A  darllen  f 'enw  ar  ei  fron 

Sy'  nefoedd  ar  y  ddaear  hon. 

Amen. 


=t=f 


-& 


f 


^« 


L.   M. 

The  Pleasures  of  Public  Worship. 

1  How  pleasant,  how  divinely  fair, 
O  Lord  of  hosts  !  Thy  dwellings  are ! 
With  long  desire  my  spirit  faints, 
To  meet  the  assemblies  of  Thy  saints. 

2  My  flesh  would  rest  in  Thine  abode, 
My  panting  heart  cries  out  for  God ; 
My  God !  my  King !  why  should  I  be 
So  far  from  all  my  joys  and  Thee? 

3  Blest  are  the  saints  that  sit  on  high, 
Around  Thy  throne  of  majesty ; 

Thy  brightest  glories  shine  above, 
And  all  their  work  is  praise  and  love. 

4  Blest  are  the  souls  who  find  a  place 
Within  the  temple  of  Thy  grace  ; 
There  they  behold  Thy  gentler  rays, 
And  seek  Thy  face,  and  learn  Thy  praise. 

[strength, 

5  Cheerful  they  walk  with  growing 
Till  all  shall  meet  in  heaven  at  length ; 
Till  all  before  Thy  face  appear, 

And  join  in  nobler  worship  there. 

Amen. 


53 


so 


FAITH. 

SESSIONS.    M.  5.    [L.  M.] 


aEtS: 


■f— r 


s 


22: 


3: 


-©> #- 


1 — r— r^t 


f*? 


*— ^ 


^ 


• 


I      /TS 


:*=3l 


£-£- 


zc 


3: 


±=t 


¥^= 


^— ^ 


t-t 


F 


P 


2E 


3: 


^ 


I 


1 — *^» 


f 


2Z 


J-^ 


gqfzf 

irrjg k 


BB 


^£=* 


31 


9: 


^ 


ffl 


— j- 

L.   M. 
Faith. 

1  Faith  is  a  living  power  from  heaven, 
Which  grasps  the  promise  God  has  giv'n ; 
Securely  trust  in  Christ  alone, 

A  trust  that  cannot  be  o'erthrown. 

2  Faith  finds  in  Christ  whate'er  we  need 
To  save  and  strengthen,  guide  and  feed ; 
Strong  in  his  grace  its  joys  to  share 
His  cross,  in  hope  his  crown  to  wear. 

3  Faith  to  the  conscience  whispers  peace, 
And  bids  the  mourner's  sighing  cease ; 
By  faith  the  children's  right  we  claim, 
And  call  upon  our  Father's  name. 

4  Such  faith  in  us,  O  God,  implant, 
And  to  our  prayers  Thy  favor  grant ; 
In  Jesus  Christ,  Thy  saving  Son, 
Who  is  our  fount  of  health  alone. 


M.  5. 

Ffydd. 

1  Y  fywiol  ffydd  o'r  nefoedd  wen 
Anturia  'n  hyf  at  Grist  ein  Pen ; 
A'n  dwyn  i'r  ddedwydd  Nef  a  wna 
Lie  na  bydd  gorthrm  byth  na  phla. 

2  Hon  rydd  i  mi  bob  bendith  sydd 
Yn  angen  arnaf  nos  a  dydd  ; 
Ymlida  i  fwrdd  pob  cysur  gau 

A  chodi  'm  serch  i'r  nefoedd  mae. 

3  Hi  wna  i'r  galon  guro  'n  lion 
Dan  holl  ofidiau  'r  ddaear  hon. 
Rhydd  i'r  hiraethus  gysur  mad, 
A  hawl  i'r  plant  i  dy  eu  Tad. 

4  O  Dduw  rho  imi  ffydd  ddi-goll 

I  fyn'd  yn  mlae'n  drwy  'm  rhwystrau  oil; 
Y  ffydd  a'm  dwg  drwy  'r  olaf  awr 
Yn  fythol  iach  i'r  Gwynfyd  mawr. 


54 


KINGDOM   OF   CHRIST. 


51 


t: 


§# 


ARUNDEL.    M.  B.    [L.  M.] 


% 


m 


^z 


22 


^ 


-ar% 


SL 


& 


2—€ 


^^ 


22    I    ^ 


^ 


-& £2- 


^- 


g==^ 


:^?     g: 


3zzls 


I      I 

I      i 


*— * 


rr 


P§^ 


^ ,  ^ 


^-r^ ^> 


■+-+T& 


3 


PIS 


s: 


s: 


f=r 


szcs 


M.  5. 

Teyrnasiad  y  Cyfryngwr. 

1  Yr  Iesu  a  deyrnasa  'n  grwn, 

O  godiad  haul  hyd  fachlud  hwn  ; 

Ei  deyrnas  a  o  for  hyd  for, 

Tra  byddo  llewyrch  haul  a  lloer. 

2  Teyrnasoedd,  pobloedd  o  bob  iaith, 
I'w  enw  roddant  foliant  maith  ; 
Babanod  ieuainc,  llesg  eu  lief, 

Yn  foreu  a'i  clodforant  Ef. 

3  Lie  y  teyrnasa,  bendith  fydd — 

Y  caeth  a  ddaw  o'i  rwymau  'n  rhydd : 

Y  blin  gaiff  fythol  esmwythad, 
A'r  holl  rai  clwyfus  iechyd  rhad. 

4  Khoed  pob  creadur  yn  ddi-lyth, 
Ogonawl  barch  i'n  Brenin  byth ; 
Angylion,  molwch  Ef  uwch  ben, 
A'r  ddaear  d'weded  bvth,  Amen. 


L.  M. 

Christ's  Kingdom  among  the  Gentiles. 

1  Jesus  shall  reign  where'er  the  sun 
Does  his  successive  journeys  run  ; 
His  kingdom  stretch  from  shore  to  shore, 
Till  moons  shall  wax  and  wane  no  more. 

2  For  Him  shall  endless  prayer  be  made, 
And  endless  praises  crown  his  head ; 
His  name,  like  sweet  perfume,  shall  rise 
With  every  morning  sacrifice. 

3  People  and  realms,  of  every  tongue. 
Dwell  on  his  love  with  sweetest  song ; 
And  infant  voices  shall  proclaim 
Their  early  blessings  on  his  name. 

4  Blessings  abound  where'er  He  reigns : 
The  prisoner  leaps  to  lose  his  chains ; 
The  weary  find  eternal  rest, 

And  all  the  sons  of  want  are  blest. 


55 


52 


FELLOWSHIP  WITH  CHRIST. 


BRITISH.     M.  5.    [L.  M.] 


m 


!    I     I 


U- 


4-1 


5= 


-&-71—& 


-0-T0 


&-7? 


■&±± 


^ 


+<5>—& 


§S? 


B 


3£jBu£1 


-iS-b^L 


j^_ 


:2~ 


a 


M.  5. 

Cymdeithas  a  Crist. 

1  O  Iesu  mawr,  y  meddyg  gwell, 
Gobaith  yr  holl  ynysoedd  pell ; 
Dysg  fi  i  seinio  raaes  dy  glod, 
Mai  digyfnewid  wyt  erioed. 

2  Rho  i  mi  wel'd  mai  ti  yw'm  hedd, 
A  llwyr  ddifyru  ar  dy  wedd ; 
A  chym'ryd  gair  dy  enau  i  gyd, 
Yn  unig  bleser  yn  y  byd. 

3  Par  fod  dy  ogoniant  pur  dilyth, 
Yn  nod  a  dyben  i  mi  byth  ; 
Dy  fywyd  hardd,  a'th  eiriau  gwir, 
Yn  wastad  i  mi'n  rheol  bur. 

4  O  hoelia'm  meddwl  ddydd  a  nos, 
Crwydredig,  wrth  dy  nefol  groes ; 
A  phlana'm  ysbryd  yn  y  tir, 
Sy'n  llifo  o  lawenydd  pur. 

5  Nid  yw  pleserau  pena'r  byd, 
Yn  deilwng  o  fy  serch  a'm  mryd ; 
Un  w6n  o  eiddo  Mhrynwr  cu, 
Sydd  ganmil  gwell  na'r  rhai'n  yn  Uu. 


L.  M. 

Fellowship  with  Christ. 

1  Jesus,  Redeemer  of  my  soul, 
On  Thee  depend  the  nation's  all ; 
Teach  me  to  sing  aloud  Thy  .praise, 
For  Thou  art  changeless  in  Thy  ways. 

2  Oh,  let  me  feel  the  peace  of  love, 
And  set  my  heart  on  things  above ; 
And  may  Thy  word,  while  here  I  stay, 
Be  to  my  soul  a  light  of  day. 

3  May  I  Thy  glory  now  pursue 

As  my  best  work  and  object,  too  ; 
Thy  holy  life,  Thy  words  so  sweet, 
Shall  be  the  rule  to  guide  my  feet. 

4  Beneath  Thy  wondrous  cross,  oh,  may 
My  anxious  soul  dwell  night  and  day, 
Breathing  the  air  of  that  divine,  [wine. 
Bright  land  which  flows  with  milk  and 

5  Our  highest  joy  is  mixed  with  strife 
Unworthy  of  our  higher  life ; 

But  Jesus  is  our  all  in  all, 

The  choicest  treasure  of  our  soul. 


56 


THE    PILGRIM. 


S3 


ST.  OLAVES.     M.  5.     [L.  M.] 


^4 


4 


Ur4 

<r-ri-k—i- 


z£-*n!Z 


im 


*-• 


&AJ&-ASL 


IERK 


■^zg&az&zi-gx^z 


J-s 


'^     g       "«-     -*• 


42.  ^L 


I    I 


§?T  gy- 


-5> 


<5? K5> — ,^- 


■*■ 


&g^=3fcpz 


5=-^: 


'iS>-P-—&- 


fefc 


at 


£=S 


1 


22: 


gfeygS 


isi 


C~    & 


JS. (g  ,  ^ 


se 


^ 


-*•      -«-   -«"- 


Jg: 


jzQs- 


S 


^ 


221 


f= 


*-0 


ZE 


M.  8. 

Deisyfiad  y  Pererin. 

1  O  ddydd  i  ddydd,  o  awr  i  awr, 
'Rwy'n  nesu  i'r  tragwyddolfyd  mawr ; 
Ac  yno  byddaf  cyn  bo  hir, 

O  !  am  gael  etifeddu'r  gwir. 

2  O  groes  i  groes,  o  don  i  don, 
Ymadaw  wnaf  a'r  fuchedd  hon  ; 
Yn  fuan  af  i  byrth  y  bedd, 

O !  am  gyrhaeddyd  gwlad  yr  hedd. 

3  O  nerth  i  nerth,  o  daith  i  daith, 
Ymlwybraf  trwy'r  anialwch  maith  ; 
Nid  yw'r  Iorddonen  ddim  yn  mhell, 
O  !  am  gyrhaeddyd  gwlad  sydd  well. 

4  Y  dydd,  y  groes,  y  don,  a'r  awr 
Am  dwg  ir  trag  wyddol  fyd  maur 
Le  nad  noes  paen,  na  marw  muy 
Ond  canu  byth  am  farwol  glwy. 


L.  M. 

The  Pilgrim, 

1  From  day  to  day,  from  hour  to  hour, 
I  come,  O  Jesus,  by  Thy  power, 

To  Thee  and  my  eternal  home, 
Where  love  and  joy  will  banish  gloom. 

2  From  cross  to  cross,  from  wave  to  wave, 
All  pain  and  woe  behind  I  leave, 

To  gain  the  everlasting  spring, 
At  Thy  right  hand  to  praise  and  sing. 

[to  space, 

3  From  strength  to  strength,  from  space 
I  come,  depending  on  Thy  grace; 

I  soon  shall  at  the  Jordan  stand, 
And  weep  for  joy  to  see  the  land. 

[wave, 

4  Each  day,  each  hour,  each  cross,  and 
Will  bring  me  soon  beyond  the  grave  ; 
Where  days,  nor  hours,  nor  woe,  nor 
Can  never  touch  my  soul  again,  [pain, 


57 


NO  NIGHT. 


54 


EISENACH.    M.  5.    [L.  M.] 


£lljl 


^h=X 


-72: 


721 


'121 


Z£ 


m 


J5 


^ 


HSr 


^ 


I      I 


22: 


i 


#■ 


^HF=jgi 


S 


i 


4=*U 


t=t 


±=* 


B? 


S 


na 


si 


a: 


5E: 


<s: 


si 


77 


■* 


JV  ^a- 


ft 


^ 


T»     ^- 


ii 


§ 


* 


±4: 


zc 


3: 


zc 


-»- 


ff 


M.  5. 

Ni  bydd  nos  yno. 

1  O  Dduw  !  'R  hwn  wnai  dy  drigfa  bur 
Fry,  fry'n  y  tanbaid  oleu  clir ; 

O'th  flaen  y  cuddia  engyl  gwawl 
Eu  gwyneb,  ac  y  dyrchant  fawl. 

2  Dros  enyd  aros  raid  i  ni 

Yn  niwl  a  llygredd  daear  ddu ; 
Ond  bythol  ddydd  yn  fuan  ddaw 
I  yru  r  nos-gysgodion  draw. 

3  Oblegid  yn  dy  santaid  Air 
Addewir  in'  oleuddydd  claer ; 
Dydd  nad  yw  goleu  haul  y  nef 
Ond  cysgod  gwan  o  hono  ef. 

4  Ah  !  dydd  y  dyddian  oil !  mor  hir 
Y  mae  cyn  dod  a'i  heulwen  glir ; 
Rhaid  gorphen  gwaith  yr  einioes  hon 
Cyn  eael  mwynhau  ei  wenau  lion. 

5  Ac  yna  fry  uwch  haul  a  ser 
Yr  enaid  atat  hed.     O  Ner  ; 

I'th  wel'  d,  i  'th  garu,  a'th  fwynhau — 
Ei  hyfryd  waith  byth  i  barhau. 

6  O  Dduw,  par'toa  'n  henaid  gwan 
I  gael  o'th  bur  orfoledd  ran ; 
Yn  ngwan  oleuni  bywyd,  gad 
In'  gyrhaedd  goleu'r  nefol  wlad. 


L.  M. 


There  shall  be  no  Night  there, 

1  Great  God,  who  hid  from  mortal  sight 
Dost  dwell  in  unapproached  light, 
Before  whose  presence  angels  bow, 
With  faces  veiled,  in  homage  low ; 

2  Awhile  in  darkness  we  remain, 
And  round  us  yet  are  sin  and  pain ; 
But  soon  the  everlasting  day 

Shall  chase  our  shades  of  night  away. 

3  For  Thou  hast  promised,  gracious  Lord, 
A  day  of  gladness  and  reward ; 

A  day  but  faintly  imaged  here 
By  brightest  sun  at  noontide  clear. 

4  Too  long,  alas !  it  still  delays ; 
It  lingers  yet,  that  day  of  days ; 
Our  mortal  strife  and  toil  must  cease 
Before  we  win  its  heavenly  peace. 

5  Then  from  its  fleshly  bonds  set  free, 
The  soul  shall  fly,  O  God,  to  Thee ; 
To  see  Thee,  love  Thee,  and  adore, 
Her  blissful  task  for  evermore. 

6  Great  Trinity,  our  hearts  prepare, 
The  fulness  of  Thy  joy  to  share  ; 
Life's  transient  light  may  we  improve, 
And  gain  eternal  light  above. 


58 


55 


i 


PRAYER   FOR   A   REVIVAL. 

ERNAN.     M.  5.     [L.  M.] 


Ui 


3St3t 


•— + 


S£ 


^ 


is: 


■±zA 


^^ 


■*-» 


^ 


--s- 


^2L 


y  gig 


^S^a. 


-^    *-  #ug:    # 


-£— i 


*=*: 


s?: 


<^ 


^ 


221 


^— ^ 


221 


i 


i  i 


a 


3ZI 


rJ    d    d 


-zt^zzz. 


^3^m=s\ 


# — ^- 


™f 


fct 


^ 


^ 


ii 


I     42. 


^-J—p 


-& — # — »-  -4 


'&.      O- 


H«— ^ 


3£ 


M.  5. 
Bywha  dy  waith. 

1  Bywha  dy  waith,  O !  Arglwydd  mawr, 
Dros  holl  derfynau'r  ddaear  lawr, 
Trwy  roi  tywalltiad  nerthol  iawn 
O'r  Ysbryd  Glan  a'i  ddwyfol  ddawn. 

2  Bywha  dy  waith  o  fewn  ein  tir, 
Arddeliad  mawr  fo  ar  y  gwir ; 
Mewn  nerth  y  bo'r  efengyl  lawn 
Er  iachawdwriaeth  llawer  iawn. 

3  Bywha  dy  waith  o  fewn  dy  Dy, 
A  gwna  dy  weision  oil  yn  hy' ; 
Gwisg  hwynt  a  nerth  yr  Ysbryd  Glan, 
A'th  air  o'u  mewn  fo  inegys  tan. 

4  Bywha  dy  waith,  O !  Arglwydd  mawr, 
Yn  ein  calonau  ninau'n  awr ; 

Er  marwhau  poh  pechod  cas, 
A  chynydd  i  bob  nefol  ras. 

Amen. 


L.  M. 
Prayer  for  a  Eevival. 

1  Great  Lord  of  all  Thy  churches!  hear 
Thy  ministers'  and  people's  prayer ; 
Perfumed  by  Thee,  oh,  may  it  rise 
Like  fragrant  incense  to  the  skies. 

2  May  every  pastor,  from  above, 

Be  new  inspired  with  zeal  and  love 
To  watch  Thy  flock,  Thy  flock  to  feed, 
And  sow  with  care  the  precious  seed. 

3  Bevive  Thy  churches  with  Thy  grace ; 
Heal  all  our  breaches,  grant  us  peace; 
Rouse  us  from  sloth,  our  hearts  inflame 
With  ardent  zeal  for  Jesus'  name. 

4  Thus  we  our  suppliant  voices  raise, 
And,  weeping,  sow  the  seed  of  praise; 
In  humble  hope  that  Thou  wilt  hear 
Thy  ministers'  and  people's  prayer. 

Amen. 


59 


SABBATH    DAY. 


56 


PHILADELPHIA.     M.  5.     [L.  M.] 

Ill,, 


g^B 


z <&. — & 


5=2: 


9- 


■i?y- 


*J=fe^ 


^I      ^2. 


221 


3: 


-^ 


H 


^J 


J2.      J2.    J2- 


^2.  ^2.    qS    J2. 


r5< 


ft 


<5- 


«: 


f==F 


M.  5. 

N  dy  P  Sabbath, 

1  Hwn  ydyw  'r  dydd  i  ddynol  ryw 
I'w  dreulio  i  foli  'r  Ceidwad  gwiw  ; 
Y  dydd  i'w  saint  dros  ddaear  lawr 
I  gofio  'i  adgyfodiad  mawr. 

2  I'w  bobl  addawodd  Brenin  Nef 
Ran  yn  ei  adgyfodiad  Ef ; 

Ryw  ddydd,  o  oer  briddellau  'r  bedd 
Cant  adgyfodi  ar  ei  wedd. 

3  Y  mae  trysorau  drud,  di-ri' 
Yn  ei  haeddianau  Ef  i  ni ; 
Pob  peth  a  wnaeth  tra  yn  y  byd 
Ynt  er  ein  llesiant  ni  i  gyd. 

4  Y  goron  aur  tu  draw  i'r  bedd, 
Yr  anfarwoldeb  pur  a'r  hedd 
Ynt  eiddo  Iesu,  Brenin  Nef, 
A'n  heiddo  ninau  ynddo  Ef. 

5  Am  hyny,  Iesu  mawr,  tydi 

A  haeddet  gael  ein  moliant  ni ; 
Heddyw  ac  yn  dragwydol  mwy 
Ni  "anwn  am  dy  farwol  glwy'. 


L.  M. 

Sabbath  Day, 

1  Again  the  Lord's  own  day  is  here, 
The  day  to  Christian  people  dear, 
As,  week  by  week,  it  bids  them  tell 
How  Jesus  rose  from  death  and  hell. 

2  For  by  his  flock  their  Lord  declared 
His  resurrection  should  be  shared  ; 
And  they  who  trust  in  Him  to  save 
In  Him  are  risen  from  the  grave. 

3  We,  one  and  all,  of  Him  possess'd 
Are  with  exceeding  treasures  blest ; 
For  all  He  did,  and  all  He  bare, 
He  gives  us  as  our  own  to  share. 

4  Eternal  glory,  rest  on  high, 
A  blessed  immortality, 

True  peace  and  gladness,  and  a  throne 
Are  all  his  gifts,  and  all  our  own. 

5  And  therefore  unto  Thee  we  sing, 
O  Lord  of  Peace,  Eternal  King ; 
Thy  love  we  praise,  Thy  Name  adore, 
Both  on  this  day  and  evermore. 


60 


57 


i 


£=4 


MORNING  HYxMN. 

SAMSON.    M.  5.    [L,  M.] 

4 L 


Z&L 


121 


2St 


221 


22=5?: 


■0-      •&-      -&- 


^ 


*-**- 


£ 


T»     ■»>    ~ 


5± 


B 


i 


-*-#- 


:s: 


£=^ 


7?      ^" 


22E 


3=^ 


2£ 


7^ — 4g*z 


s: 


iiU 


^-4^ 


^ 


^* 


^ 


^ 


-M»- 


F 


M.  5- 
Emyn  Foreuol. 

1  Of'  enaid !  deffro,  can  yn  awr, 
Fel  adar  achub  flaen  y  wawr ; 

Os  mawl  sy  'n  perthyn  iddynt  hwy, 
Perthyna  i  mi  fil  miloedd  mwy. 

2  Fy  nyled  fawr  feunyddiol  yw 
Talu  ufuddaf  glod  i'm  Duw  ; 
Tra  'n  byw  'n  y  byd  y  byddaf  fi, 
Gweddi  a  mawl  sy  'n  gweddu  i  mi. 

3  Fy  Mhrynwr  yw,  mae  'n  haeddu  cael 

Y  blaenffrwyth  o'm  gwasanaeth  gwael ; 
Am  drugareddau  rhad  heb  ri', 
Gweddi  a  mawl  sy  'n  gweddu  i  mi. 

4  Beth  os  yw  poen  a  chroesau  'r  byd, 
Fel  ton  ar  don  yn  euro  o  hyd ; 

Er  maint  fy  mlinder  a  fy  nghri, 
Gweddi  a  mawl  sy  'n  gweddu  i  mi. 

5  I  Dad  y  trugareddau  i  gyd, 
Rhown  foliant,  holl  drigolion  byd ; 
Liu  'r  nef,  molienwch  Ef  ar  gan, 

Y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glan. 


L.  M. 
Morning  Hymn. 

1  Awake,  my  soul,  awake  and  sing, 
Before  the  birds  are  on  the  wing  ; 
If  they  to  praise  their  Maker  go, 
From  us  a  stream  of  praise  should  flow. 

2  'T  is  my  duty,  each  day  I  live, 
To  train  the  heart  in  love  to  give; 
While  on  the  earth  I  am  to  be, 
Prayer  and  praise,  O  God,  to  thee. 

3  My  Redeemer  deserves  it  all, 
Choicest  offerings  of  my  soul ; 

For  all  these  mercies  great  and  free, 
Prayer  and  praise  becometh  me. 

4  Should  pain  and  crosses  come  to  me, 
Like  heaving  waves  on  stormy  sea ; 
And  if  through  gloom  my  path  must  be, 
Prayer  and  praise  becometh  me. 

5  Praise  God,  from  whom  all  blessings 

flow  ; 
Praise  Him,  all  creatures  here  below ; 
Praise  Him  above,  ye  heavenly  host ; 
Praise  Father,  Son,  and  Holy  Ghost. 


61 


THE   CRUCIFIXION. 


ST.  CROSS.    M.  5.     [L.  M.] 


M.  g. 

Groeshoeliasant  Ef, 

1  O  dewch,  galarwch  gyda  mi ; 

O  blaid  y  Ceidwad  byddwn  mwy  ; 
O  dewch,  gollyngwn  ddagrau  'n  Hi' ; 
Yr  Iesu  groeshoeliasant  hwy. 

2  Ai  nid  yw'n  dagrau  'n  fFrydlif  gref, 

Tra'n  gwel'd  yr  Iuddew'n  gwawdio'i 
Mor  dawel  dyodefa  ef ;  [glwy'  ? 

Yr  Iesu  groeshoeliasant  hwy. 

3  Ei  draed  a'i  dwylaw  rwyga'r  dur  ; 

Ei  ingol  syched  a'n  fwy,  fwy ; 
Mewn  gwaed  ymsudda  'i  lygaid  pur ; 
Yr  Iesu  groeshoeliasant  hwy. 

4  O'i  enau  geiriau  cariad  ddaeth ; 

Dros  ei  elyniou  digllawn,  drwy 
Y  ty  wyll  oriau,  eiriol  wnaeth ; 
Yr  Iesu  groeshoeliasant  hwy. 


5  O  cydeisteddwn  dan  ei  groes, 

Fel  bo  i'r  gwaed  o'i  farwol  glwy' 
Ddefnynu  arnom  drwy  ein  hoes ; 
Yr  Iesu  groeshoeliasant  hwy. 

6  O  Dduw,  rho  ini  ysbryd  briw, 

A  chalon  wedi  ei  hollti  'n  dwy ; 
Fel  gallom  garu  'r  Iesu  gwiw, 
Yr  hwn  a  groeshoeliasant  hwy. 
Amen. 


L.  M. 

They  Crucified  Him. 

1  O  come  and  mourn  with  me  awhile ; 
O  come  ye  to  the  Saviour's  side ; 

O  come,  together  let  us  mourn ; 
Jesus,  our  Lord,  is  crucified. 

2  Have  we  no  tears  to  shed  for  Him, 
While  soldiers  scoff  and  Jews  deride  ? 

Ah  !  look  how  patiently  He  hangs ; 
Jesus,  our  Lord,  is  crucified. 

3  How  fast  his  hands  and  feet  are  nailed ; 
His  throat  with  parching  thirst  is  dried ; 

His  failing  eyes  are  dimmed  with  blood; 
Jesus,  our  Lord,  is  crucified. 

4  Seven  times  He  spake,  seven  words  of 

love; 
And  all  three  hours  his  silence  cried 
For  mercy  on  the  souls  of  men ; 
Jesus,  our  Lord,  is  crucified. 

5  Come,  let  us  stand  beneath  the  Cross; 
So  may  the  blood  from  out  his  side 

Fall  gently  on  us  drop  by  drop ; 
Jesus,  our  Lord,  is  crucified. 

6  A  broken  heart,  a  fount  of  tears 
Ask,  and  they  will  not  be  denied ; 

Lord  Jesus,  may  we  love  and  weep, 
Since  Thou  for  us  art  crucified. 


Amen. 


62 


59 


THE    SABBATH. 

GILEAD.     M.  5.     [L.  M.] 


£ 


J: 


* 


;&3: 


22: 


@ 


3 


-& 


7=£x±?=% 


^ 


^2. 


S=E 


TBL 


^^3=6 


s 


^ 


4=4 


M.  3. 

Y  Sabbath. 

1  Gwaith  hyfryd  iawn  a  melus  yw, 
Molianu'th  enw  di,  O  Dduw ; 
Son  am  dy  gariad  foreu  glas, 

A'r  nos  am  wirioneddau'th  ras. 

2  Y  Sabbath  hyfryd  wyl  yw  hon, 
No  flined  gofal  byd  fy  mron ; 

Ond  boed  fy  nghalon  I  mewn  hwyl, 
Fel  telyn  Dafydd  ar  yr  wyl. 

3  Yn  Nuw  fy  nghalon  lawenha, 
Bendithio'i  waith  a'i  air  a  wna ; 

Mor    hardd    yw    gwaith    dy    ras,    O 

Dduw, 
A'th  gynghor,  pa  mor  ddyfhed  yw ! 

4  Ar  fyr  caf  ogoneddus  ran, 
Pan  buro  gras  fy  enaid  gwan ; 
Fy  holl  elynion,  lleddir  hwy, 
A'm  heddwch  ni  thyr  Satan  mwy. 

Amen. 


L.  M. 

The  Sabbath. 

1  Sweet  is  the  work,  my  God,  my  King, 
To  praise  Thy  name,  give  thanks,  and 

sing; 
To  show  Thy  love  by  morning  light, 
And  talk  of  all  Thy  truth  at  night. 

2  Sweet  is  the  day  of  sacred  rest, 

No  mortal  care  shall  seize  my  breast; 
O  may  my  heart  in  tune  be  found, 
Like  David's  harp  of  solemn  sound. 

3  My  heart  shall  triumph  in  my  Lord, 
And  bless  his  work,  and  bless  his  word ; 
Thy  works  of  grace,  how  bright  they 

shine, 
How  deep  Thy  counsels,  how  divine! 

4  Soon  I  shall  share  a  glorious  part, 
Whengracehath  well  refin'd  my  heart ; 
My  inward  foes  shall  all  be  slain, 
Nor  Satan  break  my  peace  again. 

Amen. 


63 


60 


PRAISE. 

GOTHA.     M.  5.     [L.  M.] 


p 


i 


:i 


u 


^-t=l: 


-6tr 


"S*-    "27- 


4=r&&- 


<5> 


•^ 


^ 


^> 


<7  .  f^ 


^ 


S 


JZ. 


•&- 


~.zti 


S 


^isiii^i 


a 


-/>- 


^=^= 


^: 


4-*. 


^ 


^: 


$Z-^- 


^2 


:^ 


s 


ZL 


M.  5. 
Mawl  iddo. 

1  I  Grewr  santaidd  yr  holl  fyd, 
Rhoed  dynolry  w  y  mawl  yn  nghyd ; 
Pob  perchen  llais  derchafed  lef, 
Mewn  can  lesmeiriol  iddo  ef. 

2  Y  ddaear  lion  a'r  nefoedd  fry, 
Preswylfeydd  miloedd  fwy  na  rhi', 
Beth  y'nt  ond  temlau  eang  iawn, 
I  foli'r  Crewr  mawr  yn  llawn. 

3  Yr  haul  y  dydd,  trwy  yrfa  faith, 
Fynega'i  foliant  yn  mhob  iaith  ; 
Pan  gilio'r  haul,  y  lloer  a'r  ser 
Trwy'r  nos  gynaliant  glodydd  Ner. 

4  Mel  It  a  tharanau,  awdwyr  braw, 
Y  cenllysg  oer,  y  gwynt  a'r  gwlaw, 
A  phob  creadur  yn  ei  ryw, 


L.  M. 


Praise  to  Him. 


1  To  God  the  universal  King, 
Let  all  mankind  their  tribute  bring ; 
All  that  have  breath,  your  voices  raise, 
In  songs  of  never-ceasing  praise. 

2  The  spacious  earth  on  which  we  tread, 
And  wider  heavens  stretch'd  o'er  our 
A  large  and  solemn  temple  frame  [head, 
To  celebrate  its  Builder's  fame. 

3  Here  the  bright  sun,  that  rules  the  day, 
As  thro'  the  sky  he  makes  his  way, 
To  all  the  world  proclaims  aloud 
The  boundless  sov'reignty  of  God. 

4  When  from  his  courts  the  sun  retires, 
And  with  the  day  his  voice  expires, 
The  moon  and  stars  adopt  the  song, 

Sy'n  d'weyd  mai  doeth  a  da  y w  Duw.  |  And  thro'  the  night  the  praise  prolong. 


O !  f 'enaid  deffro  di  i'r  gwaith, 
O  ganmol  mewn  amgenach  iaith , 
Ti  gefaist  ddawn  na  chawsant  hwy, 
Defnyddia  ef  mewn  clodydd  mwy. 

Amen. 


5  But  man  endowed  with  nobler  powers, 
His  God  in  nobler  strains  adores ; 
His  is  the  gift  to  know  the  song, 
As  well  as  sing  with  tuneful  tongue. 

Amen. 


64 


61 


PRAISE. 

YR   HEN   CANFED.     M.  5.     [L.  M.] 


>y     l_>g..l     >d  >g  ^i L 


-«- 


^ 


t^ 


^r-^ 


:^ 


22: 


■«■ 


72 


#- 


■«- 


3^£ 


* 


2Z- 


72: 


-«*-- 


j — ^ 


¥ 


■&- 


O 


ISfc 


& 


■&=& 


■A 


L± 


:^r 


:z£=3: 


-tff 


^-F 


25: 


2Z: 


^-^ 


^=&- 


II 


sps^s 


3E 


p: 


S^3f 


^2.-^- 


E 


— &-% ti 


M.  5. 


Mawl. 


L.    M 


Praise. 


1  Ger  bron  gorseddfa'r  Arglwyddmawr,  1  Before  Jehovah's  awful  throne, 
Ymgrymwch  holl  genedloedd  llawr  ;       I  Ye  nations  bow  with  sacred  joy, 
Gwybyddwch  mai  efe  sydd  Dduw,  |  Know  that  the  Lord  is  God  alone, 

Efe  all  ladd  neu  gadw'n  fyw.  !  He  can  create  and  He  destroy. 


2  Ei  allu  mawr  diderfyn  yw, 

Fe'n  gwnaeth  o  bridd  yn  ddynion  by w ; 
Ac  er  in'  grwydro  yn  mhell  mewn  byd, 
Fe'n  dygodd  'nol  i'w  gorlan  glyd. 

3  Yn  dorf  ni  dde'wn  i'th  dy  a  chan, 
Derchafwn  fawl  i'r  nefoedd  Ian  ; 
Ehoir  llon'd  dy  byrth  gan  filoedd  maith, 
O  glod  didrai,  mewn  seinfawr  iaith. 


4  Lied  byd  yw  dy  orchymyn  drud, 
Dy  serch  tra'gwyddol  yw  ei  hyd ; 
A'th  air  a  saif  fel  craig  o  hyd, 
Pan  dreiglo  ffordd  flynyddau'r  byd. 

Amen. 


2  His  sovereign  power,  without  our  aid, 
Made  us  of  clay,  and  formed  us  men ; 
And   when    like    wandering    sheep   we 
He  brought  us  to  his  fold  again,  [stray 'd, 

3  We'll  crowd  Thy  gates  with  thankful 

songs, 
High  as  the  heavens  our  voices  raise  ; 
And  earth  with  her  ten  thousand  tongues 
Shall  fill  Thy  courts  with  sounding  praise. 

4  Wide  as  the  world  is  Thy  command, 
Vast  as  eternity  Thy  love  ; 

Firm  as  a  rock  Thy  truth  shall  stand, 
When  rolling  years  shall  cease  to  move. 

Amen. 


65 


THE    ASCENSION. 

62  DUKE   STREET.     M.  5.     [L.  M.] 


& 


-J *r-    &-±& * #-  -&•  g     bg^     3} J 


S 


^  PJ7-2 — P~ 


^— , 


._-#_*- 


:£i- 


s 


y  <g 


i-U: 


M.  5. 
Esgyiiiad  Crist. 

1  I'r  Ian  o'r  bedd  ein  Harglwydd  ddaeth, 
Esgynodd  fry  tu  fewn  i'r  lien, 

Galluoedd  uffern  ddyg  yn  gaeth 
Trwy'r  awyr  las  hyd  entrych  nen. 

2  O  flaen  ei  gerbyd  dysglaer  Ef 
Bloeddiai  angelion  ar  bob  Haw, 

Codwch  eich  penau,  byrth  y  nef ; 
Chwi  ddrysau  oesol,  ciliwch  draw. 

3  Yn  llydan  gwnewch  y  ffordd  yn  rhydd, 
A  throwch  yn  ol  chwi  folltau'r  gwawl ; 

Gwiw  Frenin  y  gogoniant  sydd 
Yn  dod  i  fewn — mae  ganddo  hawl. 

4  Pwy  ydyw'r  Brenin  nefol  ?     Pwy  ? 
Gorchfygwr  uffern  fawr  a'r  bedd, 

Yr  hwn  ddyoddefodd  farwol  glwy' ; 
Ei  enw  ydyw  Brenin  hedd. 

5  Codwch  eich  penau,  nefol  byrth  ; 
Ddrysau  trag'wyddol,  rhoddwch  le  ; 

A'i  gadarn  fraich  gwnaeth  nefol  wyrth ; 
Brenin  gogoniant  yw  efe. 


L.  M. 


The  Ascension  of  Christ. 


1  Our  Lord  is  risen  from  the  dead, 
Our  Jesus  is  gone  up  on  high  ; 

The  powers  of  hell  are  captive  led, 
Dragged  to  the  portals  of  the  sky. 

2  There  his  triumphal  chariot  waits, 
And  angels  chant  the  solemn  lay  : 

Lift  up  your  heads,  ye  heavenly  gates ! 
Ye  everlasting  doors  give  way  ! 

3  Loose  all  your  bars  of  massy  light, 
And  wide  unfold  the  ethereal  scene; 

He  claims  these  mansions  as  his  right, 
Receive  the  King  of  glory  in. 

4  Who  is  the  King  of  glory,  who  ? 
The  Lord  that  all  our  foes  o'ercame, 

i  The  world,  sin,  death,  and  hell  o'erthrew, 
And  Jesus  is  the  conqueror's  name. 

5  Lo !  his  triumphal  chariot  waits, 
And  angels  chant  the  solemn  lay  : 

Lift  up  your  heads,  ye  heavenly  gates ! 
Ye  everlasting  doors  give  way ! 


66 


63 


THE    SABBATH. 

LEIPSIC.    M.  5.     [L.  M.] 


rd  \4jjjd    r)  \ 


fc£ 


«-g? 


^=^ 


^:    ^.    ^:    ^:    ^f:  £:    ^:^.^. 


T^ 


fV^- 


#  -*- 


-^ 


-»- 


«_^. 


:^_#_^ — p_t^ 


is 


M.  5. 

T  Sabbath. 

1  Gwaith  hyfryd  iawn  a  melus  yw, 
Molianu'th  enw  di,  O  Dduw ; 
Son  am  dy  gariad  foreu  glas, 
A'r  nos  am  wirioueddau'th  ras. 


2  Y  Sabbath  hyfryd  wyl  yw  hon, 
No  timed  gofal  byd  fy  mron  ; 

Ond  boed  fy  nghalon  I  mewn  hwyl, 
Fel  telyn  Dafydd  ar  yr  wyl. 

3  Yn  Nuw  fy  nghalon  lawenha, 
Bendithio'i  waith  a'i  air  a  wna ; 
Mor    hardd    yw   gwaith    dy   ras,    O 

Dduw, 
A'th  gynghor,  pa  mor  ddyfned  yw ! 

4  Ar  fyr  caf  ogoneddus  ran, 
Pan  buro  gras  fy  enaid  gwan ; 
Fy  holl  elynion,  lleddir  hwy, 
A'm  heddwch  ni  thyr  Satan  mwy. 

Amen. 


L.   M. 

The  Sabbath. 

1  Sweet  is  the  work,  my  God,  my  King, 
To  praise  Thy  name,  give  thanks,  and 

sing ; 
To  show  Thy  love  by  morning  light, 
And  talk  of  all  Thy  truth  at  night. 

2  Sweet  is  the  day  of  sacred  rest, 

No  mortal  care  shall  seize  my  breast ; 
Oh,  may  my  heart  in  tune  be  found, 
Like  David's  harp  of  solemn  sound. 

3  My  heart  shall  triumph  in  my  Lord, 
And  bless  his  work,  and  bless  his  word ; 
Thy  works  of  grace,  how  bright  they 

shine, 
How  deep  Thy  counsels,  how  divine! 

4  Soon  I  shall  share  a  glorious  part, 
When  grace  hath  well  refiu'd  my  heart ; 
My  inward  foes  shall  all  be  slain, 
Nor  Satan  break  my  peace  again. 

Amen. 


67 


64 


$ 


REIGN   OF   CHRIST. 

ANGELS'    HYMN.     M.  5.     [L.  M.] 


4 


*s=* 


s 


prl^ 


/SL     42. 


is: 


-^ — h— 


& 


fc=t 


i 


s: 


£=si 


P^E 


73 ft-r    .         I  -rh--     ;         i     i  !      i  -  „   >s>      I  ^-p;        : 


jOL 


'ZZZ2?: 


:z 


^^ 


rr+-ii 


M.  5. 
Teyrnasiad  y  Gwaredwr. 

1  Ye,  Iesu  a  deyrnasa'n  grwn, 

O  godiad  haul  hyd  fachlud  hwn ; 
Ei  deyrnas  a  o  for  hyd  for, 
Tra  byddo  llewyrch  haul  a  llo'r. 

2  Teyrnasoedd,  pobloedd,  o  bob  iaith, 
I'w  gariad  rhoddant  foliant  inaith  ; 
Babanod  ieuainc  llesg  eu  lief, 

Yu  foreu  a'u  clodforant  Ef. 

3  Lie  y  teyrnasa,  beudith  fydd ; 

Y  caeth  a  naid  o'i  rwymau'n  rhydd ; 

Y  bliu  gaiff  fythol  esmwythfid, 
A'r  holl  rai  clwyfus  iechyd  rhad. 

4  Rho'ed  pob  creadur  yn  ddilyth, 
Neillduol  barch  i'n  Brenin  byth ; 
Angelion  molwch  Ef  uwch  ben, 
A'r  ddaear  d'weded  byth  Amen. 

Amen. 


L.  M. 
The  Saviour's  Reign. 

1  Jesus  shall  reign  where'er  the  sun 
Does  his  successive  journeys  run  ; 

His  kingdom  stretch  from  shore  to  shore, 
Till  moons  shall  wax  and  wane  no  more. 

2  People  and  realms  of  every  tongue 
Dwell  on  his  love  with  sweetest  song ; 
And  infant  voices  shall  proclaim 
Their  early  blessings  on  his  name. 

3  Blessings  abound  where'er  He  reigns, 
The  j-)risoner  leaps  to  loose  his  chains ; 
The  weary  find  eternal  rest, 

And  all  the  sons  of  want  are  blessed. 

4  Let  every  creature  rise  and  bring 
Peculiar  honors  to  our  King, 
Angels  descend  with  songs  again, 
And  earth  repeat  the  loud  Amen. 

Amen. 


08 


65 


BACKSL1 DER    R KIT  B N E D. 

WINCHESTER.     M.  5.     [L.  M.] 


:^=g 


I 


-0-      S>-      ■&■ 


&'&•&&& 


$=&=, 


m 


%r 


^ (2- 


<• 


1  i 


i_J L    J 


3=3=3 
/£. ^ — /^ 


^ 


^ 


^ 


p 


*•  ■»•  ^_ 


^Se2?3& 


^1^3 


M.  8. 

Dychweliad  y  gwrthgiliwr. 

1  Pwv  draetha'r  fath  lawenydd  sy' 
Trwy  holl  gynteddau'r  nefoedd  fry, 
Pan  ddel  afradlon  tua  thref — 
Pan  aner  un  etifedd  nef ! 


L.  M. 
Backslider  Returned. 
1  Who  can  describe  the  joys  that  rise 
Through  all  the  courts  of  Paradise, 
To  see  a  prodigal  return, 
To  see  an  heir  of  glory  born  ? 


2  Boddloni'n  llawen  y  mae'r  Tad,  2  With  joy  the  Father  doth  approve 

'WeFd  ffrwyth  ei  fythol  gariad  rhad ;       The  fruit  of  his  eternal  love  ; 
Y  Mab  yn  lion  a  edrych  lawr  The  Son  with  joy  looks  down  and  sees 

Ar  werth  ei  ddvoddefaint  mawr.  The  purchase  of  his  agonies. 


3  A  hoffi  gwel'd'mae  Ysbryd  Duw 
Yr  enaid  marw  wnaeth  e'n  fyw  ; 
A'r  saint  a'r  holl  angelion  glan, 
Am  gynydd  teyrnas  Duw  a  gan. 

4  I  Dad  y  trugareddau  i  gyd, 
Ehown  foliant,  holl  drigolion  byd ; 
Liu  'r  nef,  molienwch  Ef  ar  gan, 
Y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glan. 

Amen. 


3  The  Spirit  takes  delight  to  view 
The  holy  soul  He  formed  anew ; 
And  saints  and  angels  join  to  sing 
The  growing  empire  of  their  King. 

4  Praise  God,  from  whom  all  blessings 

flow ! 
Praise  Him,  all  creatures  here  below! 
Praise  Him  above,  ye  heavenly  host ! 
Praise  Father,  Son,  and  Holy  Ghost" 

Amen. 


69 


66 


THE   SINNER'S    FRIEND. 

BOSTON.    M.  5.    [L.  M.] 


ll^lliii 


flsrg— j-jv%=m=t=* 


-# — I — rhz F —  #- 


-t — L  i  j_ — fc — 2-r*^ — 4 — #-i 


M.  S. 
Yr  Iesu  yn  llawn. 

1  Wrth  droi  fy  ngolwg  yma  i  lawr, 
I  gyrau  'r  greadigaeth  fawr, 
Gwrthddrych  ni  wel  fy  enaid  gwan, 
Ond  Iesu  i  bwyso  arno  'n  rhan. 

2  Dyma  gyfarfod  hyfryd  iawn, 
Myfi  yn  llwm,  a'r  Iesu  'n  llawn : 
Myfi  yn  dlawd  heb  feddu  dim, 
A'r  Iesu  'n  rhoddi  pob  peth  im\ 

3  Anturia  'n  mlaen  fy  enaid  cu 
At  orsedd  Iesu,  er  mor  ddu ; 

Mae  'r  ffordd  yn  rhydd,  a'r  rhodd  yn 
I  bawb  a  gredant  yn  y  gwaed.  [rhad, 

4  Mae  gras  yn  rhyw  anfeidrol  'stor, 
A  doniau  ynot  fel  y  mor ; 

0  !  gad  i'r  truenusaf  ddyn, 
Gael  profi  gronyn  bach  o'u  rhin. 

5  'Does  arnaf  eisiau  yn  y  byd, 
Ond  golwg  ar  dy  haeddiant  drud ; 
A  chael  rhyw  brawf  o'th  nefol  rin, 

1  'madaw  'n  Ian  a  mi  fy  hun. 

Amen. 


L.  M. 

Friend  of  Sinners. 

1  Behold  !  a  Stranger 's  at  the  door ! 
He  gently  knocks,  has  knocked  before, 
Has  waited  long,  is  waiting  still ; 
You  treat  no  other  friend  so  ill. 

2  But  will  He  prove  a  friend  indeed  ? 
He  will,  the  very  friend  you  need ; 
The  Man  of  Nazareth,  't  is  He, 
With  garments  dyed  on  Calvary. 

3  Oh,  lovely  attitude  !  He  stands 
With  melting  heart  and  laden  hands ! 
Oh, matchless  kindness!  and  He  shows 
This  matchless  kindness  to  his  foes ! 

4  Rise,  touched  with  gratitude  divine, 
Turn  out  his  enemy  and  thine, 
That  soul-destroying  monster,  Sin, 
And  let  the  Heavenly  Stranger  in. 

5  Admit  Him,  ere  his  anger  burn ; 
His  feet  departed  ne'er  return  ; 
Admit  Him,  or  the  hour  's  at  hand 
When  at  his  door  denied  you  '11  stand. 

Amen. 


70 


GOD'S   COMPASSION. 

MAMRE.     M.  5.     [L.  M.] 


■z? — zr 


2Z 


r^-g 


fiH^pli 


j22. 


£*- 


3Bt 


P 


ft 


j— h 


<#  -*- 


-£=£ 


:az 


2fc 


fill 


^h 


#--^- 


£> £_? 


42.     ^L     ^2. 

#  r — ■»- 


§ 


mmms 


M.  5. 
Y  Cartref  dedwydd. 

1  Dy  heddwch  lor,  a  gwel'd  dy  wedd, 
Yw  'm  cysur  mwyaf  hyd  y  bedd ; 
Ond  gwell  fydd  im'  gartrefu  'n  lion, 
Yn  Nef  y  nefoedd  ger  ei  froD. 

2  Os  hyiryd  yw  mewn  anial  wlad, 
Gael  trem  o  bell  ar  dy  fy  Nhad ; 
Hyfrytach  fydd  yn  llys  .y  nef, 
Gymdeithas  agos  hoffag  Ef. 

3  Os  hofF  y  w  bod  o  fewn  dy  dy , 
Mae  pleser  gwell  yn  d'  eglwys  fry ; 
Cawn  yma  ddafnau  melus  iawn, 
Ond  yno  mor  gorfoledd  11a wn. 

4  Y  gwasgaredig  deulu  'n  nghyd 
A  dd'ont  o  gonglau  pella  'n  byd ; 
Mor  lion  fydd  cwrdd  ar  ben  y  daith, 
Tu  draw  holl  groesau'r  anial  maith. 

5  Cawn  yno  drigo  yn  gytun, 

Yn  nghwmni'r  dwyfol  Dri  yn  un ; 
A  gwir  fwynhau  y  Nefol  wledd, 
Heb  ddim  i  dori  ar  ein  hedd. 

Amen. 


L.  M. 
The  Abounding  Compassion  of  God. 

1  The  Lord,  how  wondrous  are  his  ways ! 
How  firm  his  truth,  how  large  his  grace ! 
He  takes  his  mercy  for  his  throne, 
And  thence  He  makes  his  glories  known. 

2  Not  half  so  high  his  power  hath  spread 
The  starry  heavens  above  our  head, 
As  his  rich  love  exceeds  our  praise, 
Exceeds  the  highest  hopes  we  raise. 

3  Not  half  so  far  hath  nature  placed 
The  rising  morning  from  the  west, 
As  his  forgiving  grace  removes 

The  daily  guilt  of  those  He  loves. 

4  How  slowly  doth  his  wrath  arise ! 
On  swifter  wings  salvation  flies ; 
And  if  He  lets  bis  anger  burn, 
How  soon  his  frowns  to  pity  turn ! 

5  Amid  his  wrath  compassion  shines ; 
His  strokes  are  lighter  than  our  sins ; 
And  while  his  rod  corrects  his  saints, 
His  ear  indulges  their  complaints. 

Amen. 


71 


68 


SALVATION. 

CONSTANCE.     M.  5.     [L.  M.] 


JSL 


^S 


7 


70" 


«■ 


^f=&==%=£ 


E 


•«- 


■F 


53 


PI 


^2-      -<2.      -£2.      ^      ^2.      -f2-        ^2.^2.^2.^2. 


i2z: 


£ 


^ 


^: 


22: 


2 H^ 


=^i 


IF 


^ 


#-H* 


a 


•«- 


§a 


-£?_ 


gUF  ■£■ 


-f2- 


^?- 


121 


— h— f-Lgzzp=t 

1  I 

L.  M. 

Salvation. 

1  Salvation  ! — oh,  the  joyful  sound ! 

Oh,  this  is  pleasure  to  our  ears ; 
A  sovereign  balm  for  every  wound, 
A  cordial,  here,  for  all  our  fears. 

2  Buried  in  sorroAv  and  in  sin, 

At  hell's  dark,  horrid  door  we  lay ; 
But  we  arise  by  grace  divine, 
To  see  a  new-born,  heavenly  day. 

3  Salvation  ! — let  the  echo  fly 

The  sinful,  spacious  earth  around ; 
While  all  the  armies  of  the  sky 
Will  now  conspire  to  raise  the  sound. 


BE 


22 


'        I  '  '  I  I  ' 

M.  5. 

Iachawdwriaeth  yr  Efengyl, 

1  Yr  iachawdwriaeth  faAvr  yn  Kghrist, 
Swn  melus  hyfryd  yw  i'm  clust ; 
Balm  cryf  i'm  clwyfau  o  bob  rhyw, 
A  chordial  i'm  rhag  ofhau  yw. 

2  Mewn  bedd  o  bechod  gorwedd  bu 
Ein  henaid  wrth  ddrws  uffern  ddu  ; 
Ond  codi  'r  y'm  trwy  ras  ein  Duw, 
I  weled  nefol  ddydd  a  byw. 

3  Aed  swn  yr  iachawdwriaeth  fawr 
O  amgylch  ogylch  daear  lawr ; 
A  boed  i'r  nef  a'i  lluoedd  lion 
Gyfodi  eu  UefF  i  seinio  lion. 


I  Dad  y  trugareddau  i  gyd, 
Rhown  foliant,  holl  drigolion  byd ; 
Liu  'r  nef,  molienwch  Ef  ar  gan, 
Y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glan. 

Amen. 


DOXOLOGY. 

|  Praise  God,  from  whom  all  blessings  flow 
Praise  Him,  all  creatures  here  below  ; 
Praise  Him  above,  ye  heavenly  host ; 
Praise  Father,  Son,  and  Holy  Ghost. 

Amen. 
72 


HEAVEN. 


69 


WAREHAM.    M.  5.    [L.  M.] 


fc=i 


23: 


:^l 


2te 


zzz: 


3: 


:^tz^ 


-*■ 


■±± 


T^- 


ft 


^21 


^2: 


j^^^a 


-»- 


u 


.*-*£- 


<s 


-&-&-rf^^-&- 


^?^&—& 


T-r-r 


m 


m 


-44 


— i — — f 
Sit* 


g 


§5 


£d2: 


£ — «>- 


j2_ 


^ 


^to 


22: 


^?h2I 


^=^= 


I     I 

2T^zrg 


-*"ZT 


?=^ 


^ZT 


^>V 


B^-^ 


^5 


M.  5. 

Y  wlad  well. 

1  Mae  gwlad  o  wynfyd  pur  heb  haiut, 
Byth  yno  y  teyrnasa  'r  saint ; 

Lie  nad  oes  tywyll  nos,  ond  dydd, 
A  phleser  heb  ddim  blinder  sydd. 

2  Mae  yno  yn  dragwyddol  haf, 
Ni  wywa  byth  ei  blodau  braf ; 
Ond  angeu  megys  mor  y  sy 
Rhyngoni  a'r  wlad  nefolaidd  fry. 

3  Yr  ochr  draw  i  angeu  a'r  bedd, 
Mae    meusydd    gwyrddion    hardd    eu 

gwedd ; 
I  Israel  felly  Canaan  fu, 
I'w  gwel'd  tu  draw  'r  Iorddonen  ddu. 

4  O  am  gael  ffydd  i  ymlid  ffwrdd 
Y  cul  amheuon  sy  'n  ein  cwrdd ; 
Fel  gallom  wel'd,  a  golwg  clir, 
Drigfanau  dedwydd  Canaan  dir. 

Amen. 


L.  M. 
Heaven, 

1  There  is  a  land  of  pure  delight, 

Where  happy  saints  immortal  reign ; 
Infinite  day  excludes  the  night, 
And  lasting  pleasures  banish  pain. 

2  There  everlasting  spring  abides, 

And  never,  never  with'ring  flowers ; 
Death,  like  a  narrow  sea,  divides 
This  happy,  heav'nly  land  from  ours. 

3  Sweet  fields  beyond  the  swelling  flood 

Stand  dressed  in  ever-living  green  ; 
So  to  the  Jews  old  Canaan  stood, 
While  the  deep  Jordan  roll'd  be- 
tween. 

4  Oh,  could  we  make  our  doubts  remove, 

Those  very  gloomy  doubts  that  rise, 
And  see  the  Canaan  that  we  love. 
With  whole  and  unbeclouded  eyes. 
Amen. 


73 


70 


IT  IS  FINISHED. 

STIRLING.    M.  5.    [L.  M.] 


w 


«3 

-0 — « — «- 

^—0—W 


~&- 


=* 


3t=it 


f^f 


^ 


A 


^— ^— S 


iJ    J 


-*.    ^2. 


31 


ss 


9tf= 


-*— i- 


ts?- 


£=f 


p= 


J-4 


t 


IK 


"fir 


"2?" 


^f 


^ 


^fe 


0-? 


Tcr 


-#— «•- 


"^  T5- 


^-zr 


i^ 


^— f-i 


^=«: 


?z=s£ 


>2I 


^ 


-4- ite— si 


ns»- 


I3T 


zcza: 


sz: 


o 


)} 


M.  5. 
Gorphenwyd. 

1  Gorphenwyd  !  medd  ein  Iesu  mawr, 
A'i  fywyd  roes  o'i  fodd  i  lawr ; 
Gorphenwyd !  do  fe  gaed  y  dydd, 

Fe  dalwyd  lawn,  daw'r  caeth  yn  rhydd. 

2  Gorphenwyd  cynghor  Duw  heb  goll, 

Y  ddeddf  a'r  addewidion  oil ; 
Cyflawnwyd  y  rhai  hyn  i  gyd 
Yn  Iesu  Prynwr  mawr  y  byd. 

3  Gorphenwyd  !  medd  ei  olaf  lef 

Y  newydd  ffordd  o'n  daear  i'r  Nef 
Caiff  milloedd  o  fyrddiynau  mwy 
Faddeuant  rhad  trwy  farwol  glwy'. 

4  Gorphenwyd !  medd  y  ddae'r  a'r  Nef, 
Gorphenwyd  iachawdwraeth  gref ; 
Mae  deddf  a  chariad  yn  gytun 

Yn  gwned  eu  trigfan  gyda  dyn. 

5  Gorphenwyd  !  clywch  y  gair  i  gyd, 
O  hyfryd  sain  amgylcha'r  byd ; 
Gorphenwyd  !  aed  yr  adsain  Ion 
Trwy  nef  y  nef,  a'r  ddaear  gron. 

Amen. 


L.  M. 

'T  is  Finished. 

1  'T  is  finished  ;  so  the  Saviour  cried, 
And  meekly  bowed  his  head  and  died : 
'T  is  finished  ;  yes,  the  work  is  done, 
The  battle  fought,  the  victory  won. 

2  'Tis  finished  :  all  that  heaven  decreed, 
And  all  the  ancient  prophets  said, 

Is  now  fulfilled,  as  long  designed, 
In  me,  the  Saviour  of  mankind. 

3  'T  is  finished :  this  my  dying  groan 
Shall  sins  of  every  kind  atone : 

Mil  lions  shall  be  redeemed  from  death, 
By  this,  my  last  expiring  breath. 

4  'T  is  finished :  heaven  is  reconciled, 
And  all  the  powers  of  darkness  spoiled : 
Peace,  love,  and  happiness  again 
Return  and  dwell  with  sinful  men. 

5  'T  is  finished  :  let  the  joyful  sound 
Be  heard  through  all  the  nations  round : 
'T  is  finished  :  let  the  echo  fly 
Through  heaven  and  hell,  through  earth 

and  sky.  Amen. 


74 


71 


ALL    IS    WELL. 

HURSLEY.     M.  5.     [L.  M.] 


C    i           -i          I       -+- 1 f-       v-   1                                           II 

W2 — d     J     al     *T  J     J     *jg^-  gr— ^ ri     2     £ 

*>               -<9-      -(9-      -$<-          i$)-           -<5*- 

_          a     <g     «     fif^J     ^     ^  "*■    r»     «  •     "^    i*"    "P" 

CV ^ ^ ^ — ^s>^ ^ _£_• ^ ^ ^_ 

2^ 1 1 1 * Ifl 1 P— f- 

-*- 
— ^ — 

-ss— 

19- 

5: 


SI 


i 


s 


* 


«■ 


i 


ill 

m 


M.   5. 
Pot)  peth  yn  dda, 


1  Yn 


awr  mewn 


srorfoleddus 


^-;r—  gan, 
Dyrchafa  'm  llais  i'm  Harglwydd  glan ; 
Yn  nghyd  a'i  saint  cydseinio  wna', 
Fy  Iesu  wnaeth  bob  peth  yn  dda. 

2  Trwy  demtasiynau  maith  cliri', 

Bu  'n  gymhorth  crvf  i'm  henaid  i ; 
Tra  byddwyf  byw  ei  foli  wna', 
Fy  Iesu  wnaeth  bob  peth  yn  dda. 

3  Er  gwgu  arnaf  ufFern  fawr, 

Yn  nghyd  a  drygau  maith  y  llawr ; 

Digon  imi  fydd  gras  fy  Nuw, 

Pob  peth  yn  dda  wnaeth  Iesu  gwiw. 

4  Ac  wrth  fyn'd  trwy  'r  Iorddonen  ddu, 
Caf  brofi  hedd  fy  Mhrynwr  cu  ; 

Er  chwyddo  'r  tonau  canu  wna', 
Fy  Iesu  wnaeth  bob  peth  yn  dda. 

5  A  phan  gyrhaeddaf  uweh  y  nen, 
I  blith  cantorion  nefoedd  wen ; 
Uwch  na  seraphiaid  seinio  wna', 
Fy  Iesu  wnaeth  bob  peth  yn  dda. 

Amen. 


L.    M. 

I  vening  Song, 

Sun  of  my  soul,  Thou  Saviour  dear. 
It  is  not  night  if  Thou  be  near ; 
Oh,  may  no  earth-born  cloud  arise 
To  hide  Thee  from  Thy  servant's  eyes ! 

When  the  soft  dews  of  kindly  sleep 
My  wearied  eyelids  gently  steep, 
Be  my  last  thought,  how  sweet  to  rest 
Forever  on  my  Saviour's  breast. 

Abide  with  me  from  morn  till  eve, 
For  without  Thee  I  cannot  live ; 
Abide  with  me  when  night  is  nigh, 
For  without  Thee  I  dare  not  die. 

Oh,  by  Thine  own  sad  burthen,  borne 
So  meekly  up  the  hill  of  scorn, 
Teach  Thou  my  soul  her  daily  cross 
To  bear  as  Thine,  nor  count  it  loss. 

If  some  poor  wandering  child  of  Thine 
Have  spurned  to-day  the  voice  divine, 
Now,  Lord,  the  gracious  work  begin  ; 
Let  him  no  more  lie  down  in  sin. 

Amen. 


LEAVING   US   AN   EXAMPLE. 


72 


ROCKINGHAM.    M.  B.    [L.  M.] 


¥=5 


s. 


& 


* 


-0—? 


£|3 


"»~* 


~W 


* 


31 


22_ 


T^ 


2a: 


/>- 


s 


-^ 


«^r 


-*=-      H«- 


§SE 


I 


M.  5. 

Deuwch,  ac  addolwn. 

1  O  Arglwydd  da,  mor  hyfryd  yw 
Gwel'd  torf  i'th  foli  di  yn  fyw, 
Gan  alw  arnat  yn  dy  dy, 

A  dysgu  'r  ffordd  i'r  Nefoedd  fry. 

2  O  Dduw  'r  tiriondeb,  ar  bob  tro, 
ArgrafFa  d'  eiriau  ar  fy  ngho' ; 
Fel  na  throseddwyf  unrhyw  bryd, 
Ond  dysgu  'th  garu  'n  well  o  hyd. 


I       i  |  '| 

L.   M. 

Leaving  us  an  Example. 

1  My  dear  Redeemer  and  my  Lord, 
I  read  my  duty  in  Thy  word ; 
But  in  Thy  life  the  law  appears 
Drawn  out  in  living  characters. 

|  2  Such  was  Thy  truth,  and  such  Thy  zeal, 
Such  deference  to  Thy  Father's  will, 
Such  love,  and  meekness  so  divine, 
I  would  transcribe  and  make  them  mine. 


3  Dyrchafer  fy  holl  serch,  a'm  bryd, 
Uwchlaw  i  bethau  gweigion  byd : 
Dymunwyf  'nabob  Brenin  Kef, 
Rhodio  a  gorphwys  gydag  Ef. 


4  Ei  'nabod  ef  yn  well  o  hyd 
Tra  yma  'n  rhodio  daear  fyd ; 


3  Cold  mountains  and  the  midnight  air 
Witnessed  the  fervor  of  Thy  prayer : 
The  desert  Thy  temptations  knew, 
Thy  conflict  and  Thy  victory,  too. 


4  Be  Thou  my  Pattern  ;  make  me  bear 
More  of  Thy  gracious  image  here  ; 
Nes  eyrhaedd  uwch  pob  poen  a  gwae  ;  Then  God,  the  Judge,  shall  own  my  name 
Fw  fythol  weled  fel  y  mae.  i  Among  the  followers  of  the  Lamb. 


70 


CONSECRATION. 


73 


HAPPY    DAY.     M.  5.     -L.  M. 


^    2-   — +—*     * '  •       _J     •  -*       t    3 — l^   %  :    J — I     t-  ^-  jj 

tr        9     0 — 4  '  &  « — 9 — #     #-L-^-.-1 J-^ —              •  -1        ?J 

rv ■  fl  •}    *       *               ^  •     #       #               ^  •       000                                                   •! 

9"  j          — * * -»-*  -f — » — • :  1 

—        1 —                         — L  ..                                  .lJ_    — L            — ^.  s   *J 

i 


.„  CHORUS. 


Fine. 


s 


^rvz^r 


^ 


^i=i=^r^ 


21 


TL     JL     J2. 


P     ¥     P 


-*- — #- 


I 


u 


p 


D.& 


# — # — ^ 


ilU 


9:4 


tf # 0 -^—^ * 0 0 


.-0 € «- 


_# 0 «. 


a=s — *: 


:&! 


* 0 0- 


-A «- 


:^: 


.^ — # — 0- 


I 


M.  5. 
O'r  hapns  awr. 
O'r  hapus  awr  dewisais  di 
I  mi'n  Waredwr  ac  yn  Dduw! 
Mewn  nefol  hwyl  myn  fysbrydi 
Dy  ganmol  bellach  tra  bwy'byw. 
Hapus  awr,  hapus  awr, 
Maddeuodd  Iesu  'meiau  mawr. 
Mewn  gweddi  a  mawl  a  gwyliomwy, 
Mi  af  yn  mlaen  yn  nerrh  ei  glwy\ 

O  ddedwydd  rwymyn  !  seliwyd  fi 
I'r  hwn  sy'n  haeddu'm  serch  a'm  can ; 
Anthemau  peraidd  lanwo  'i  dy 
Pan  ddof  gerbron  ei  allor  Ian. 
Hapus  awr,  etc. 

Fe'i  gwnaed,  fe'i  gwnaed — yr  amod 

wuaed, 
Ei  eiddo  wyf,  a'm  Harglwydd  yw  ; 
Fe'm  denodd  trwy  ei  gariad  rhad, 
Ae  iddo'n  llwyr  yr  wyf  am  fyw. 

Hapus  awr,  etc. 
Rhanedig  fuost,  galon  wan  ; 
Ar  Grist  a'i  augeu  pwysa  mwy  ; 
O'i  gyfoeth  daw  pob  peth  i'th  ran, 
Ei  nefoedd  lawn,  heb  boen  na  chlwy'. 

Hapus  awr,  etc. 


L.   M. 
Consecration. 

1  O  happy  day,  that  stays  my  choice 
On  Thee,  my  Saviour  and  my  God ! 
Well  may  this  glowing  heart  rejoice, 
And  tell  its  raptures  all  abroad. 

Happy  day,  happy  day, 
When  Jesus  washed  my  sins  away  : 
He  taught  me  how  to  watch  and  pray 
And  live  rejoicing  every  day. 

2  O  happy  bond  that  seals  my  vows 
To  Him  who  merits  all  my  love ! 
Let  cheerful  anthems  till  his  house, 
While  to  that  sacred  shrine  I  move. 

Happy  day,  etc. 

3  'Tis  done ;  the  great  transaction's  done 
I  am  my  Lord's,  and  He  is  mine ; 

He  drew  me,  and  I  followed  on, 
Glad  to  obey  the  voice  divine. 
Happy  day,  etc. 

4  Now  rest,  my  long-divided  heart, 
Fixed  on  this  blissful  centre,  rest : 
With  ashes  who  would  grudge  to  part, 
When  called  on  angels'  bread  to  feast  ? 

Happy  day,  etc. 


77 


74 


CHRIST    A    REFUGE. 

CHARMOUTH.     M.  5.     [L.  M.] 


m 


■%=%■ 


.(=-  .(=- 


3. 


-&- 


&- 


fiL. 


S 


fr& 


^2.  3ft     32:  ^2. 


321 


2 


42.    -£2_ 


38t 


/> 


is: 


«L 


■»■ 


^- 


*z 


m^ 


iz- 


-O- 


&&- 


TBL 


^L 


TEE. 


3^ 


<s 


42- 


^ 


M.  5. 

Crist  yn  bob  peth. 

1  Y  Manna  pur,  y  golofn  dan, 
Yr  Arch,  a'r  drugareddfa  Ian  ; 

Y  dwr  o'r  graig,  i'w  gael  bob  pryd, 
Fy  Iesu  ydyw  'r  rhai  'n  i  gyd. 

2  Yr  wyf  am  ffoi  i'r  noddfa  glyd, 
Sydd  uwchlaw  ufFern  fawr  a'r  byd  ; 
Tan  gysgod  y  Cyfamod  rhad, 

A  seliwyd  gynt  a  dwyfol  waed. 

3  Fel  pan  fo  terfysg,  cur,  a  gwae, 
A  stormydd  blinion  yn  cryf  hau, 
Caiff  f '  enaid  lechu  uwchlaw  poen, 
Yn  mynwes  bur  yr  addfwyn  Oen. 

4  Wei,  dyma  'r  lloches  dawel  iawn 
Gaiff  fod  fy  noddfa  fore  a  nawn, 
Heb  un  difyrwch  is  y  ne', 

Ond  caru  ac  edrych  arno  Fe. 


L.  M. 

Christ  a  Refuge. 

1  The  fiery  cloud,  the  manna  given, 
The  ark,  the  mercy-seat  from  heaven, 
The  waters  from  the  rock  that  fall, 
These  speak  to  me  of  Jesus,  all. 

2  Oh,  I  would  to  this  refuge  fly, 
Above  the  world  and  hell  so  high ; 
Beneath  the  covenanted  word, 

Oh,  take  and  seal  me  with  thy  blood ! 

3  So  when  tumult,  and  pain,  and  woe, 
And  wildest  tempest  come  and  go, 
My  soul  can  hide  from  deluge  wild, 
In  this  my  refuge  safe  and  mild. 

4  This  is  a  shelter  calm  and  pure, 
Oh,  make  to  me  this  refuge  sure ; 
Not  one  joy  on  this  earthly  ball, 
Give  to  me  without  Christ  in  all. 


78 


OUR   PRESENT    LIFE. 

75      ,  MELCOMBE.    M.  5.    [L.  M.] 


ffe 


b-l — r 


ys; 


3=^=^H? 


i 


3t 


^=^=t=s* 


* 


f-hH 


^iEpS^ 


^= 


^ 


-»- 


St 


2- 


s 


:sr 


# 


p  »  ?  r 


-2_ 


f 


BE 


9 


:aj=<S: 


«^SS|E^| 


"2? <^ 


^SL 


2=21 


S 


jfi. 


g=^ 


o  ,  a a. 


72 


£ 


^2- 


_ffl Ol ~gL 


.&- 


<o 


be 


?i 


»- 


pt=^f=^f 


2 


Z£ 


M.  5. 

Dydd  gras  a  gobaith. 

1  Mewn  bywyd  mae  gwas'naethu  Duw, 
Dydd  gras  ac  iachawdwriaeth  yw  ; 
Tra  dalio'r  lamp  heb  losgi  i  maes, 

Yr  adyn  gwaethaf  all  gael  gras. 

2  Bywyd  yw'r  awr  a  roddes  Ef 
I  ochel  ufFern,  ffoi  i'r  nef ; 
Dydd  yw  gall  pechaduriaid  gwael 
Fendithion  i'w  heneidiau  gael. 

3  Am  hyny'r  hyn  sydd  yn  fy  mryd, 
Boed  im  ei  wneyd  a'm  hegni  i  gyd ; 
Gan  nad  oes  gweithred  o  un  wedd, 
Na  ffydd  no  gobaith  yn  y  bedd. 

4  Trugaredd  yn  y  bedd  ni  bydd 
I'r  hwn  sydd  yn  dibrisio'  i  ddydd ; 
Ond  angau  a  thywyllwch  du 
Drwy'r  fangre  yn  teyrnasu  sy. 

Amen. 


L.  M. 

Life  the  time  to  serve  the  Lord. 

1  Life  is  the  time  to  serve  the  Lord, 
The  time  t'  insure  the  great  reward  ; 
And  while  the  lamp  holds  out  to  burn, 
The  vilest  sinner  may  return. 

2  Life  is  the  hour  that  God  has  given 
To  'scape  from  hell  and  fly  to  heaven ; 
The  day  of  grace,  and  mortals  may 
Secure  the  blessings  of  the  day. 

3  Then  what  my  thoughts  design  to  do, 
My  hands  with  power  and  might  pursue ;. 
Since  no  device  nor  work  is  found, 
Nor  faith  nor  hope,  beneath  the  ground. 

4  There  are  no  acts  of  pardon  past 
In  the  cold  grave  to  which  we  haste ; 
But  darkness,  death,  and  long  despair 
Reign  in  eternal  silence  there. 

Amen. 


79 


GOD'S   NAME. 


76 


CANON.    M.  5.    [L.  M.] 


I 


&£ 


fc=t 


2?^s: 


3=3: 


^ 


2z: 


22= 


6» 


■&- 


G>- 


m 


&- 


#- 


^: 


f 


2 


^2.      jSZ. 
-W = 


§t 


*&» 


1 


a: 


<     0     »'q 


<5- 


* 


-^ c 


-zr   ^ 


K 


^ 


in 


^ 


S- 


^ 


jO-^p. 


M.  5. 
Duw  yn  ddaionns, 

1  Oruchel  Frenin  nef  a  llawr, 
Ardderchog  yw  dy  enw  mawr  ; 

D'  ogoniant  drwy  'r  holl  ddaear  aeth, 
Ac  uwch  y  nef  dyrchafu  wnaeth. 

2  Fy  ngolwg  pan  gyfodwyf  draw, 
I  weled  cywrain  waith  dy  law ; 

Y  lloer  a'r  ser  aneirif  sy 

Yn  harddu  cylch  y  wybren  fry. 

3  Pa  beth  yw  dyn — abwydyn  gwael ! 
I  gael  fath  brawf  o'th  gariad  hael, 

A  thrugareddau  fyrdd  o'r  nef, 
O  ryfedd  fraint, — coronaist  ef. 

4  Dy  hael  ddaioni  dirfawr  di, 
O  Dduw  y  nef,  a  ddaw  i  ni ; 
Rhown  ninau  glod  i'th  enw  glan, 
A'th  ddoniau  cu  a  fydd  ein  can. 

Amen. 


L.   M. 
God's  Name. 

1  How  excellent  in  all  the  earth, 

O  Lord,  our  Lord,  is  Thy  great  name ! 
Hoay  vast  Thy  claim  above  all  wealth 
Beyond,  above,  the  starry  frame. 

2  When  I  behold  Thy  works  on  high, 
The  moon,  the  stars  that  rule  the  night, 

The  worlds  that  roll  through  ether  sky, 
And  sun  that  floods  the  world  with  light, 

3  Lord,  what  is  man,  or  all  his  race, 
Who  dwells  so  far  away  from  Thee, 

That  Thou  shouldst  bless  him  with  Thy 
grace, 
And  bring  him  home  from  sin  set  free  ? 

4  Thy  love  to  me  will  ever  flow, 

O  God,  with  blessings  from  above  ; 
And  we  shall  praise  Thee  here  below, 
And  when  we  reach  the  land  of  love. 

Amen. 


80 


HIS   LOVING-KINDNESS. 

77  GRACE   CHURCH.     M.  5.     [L.  M.] 


| 


4-# 


# — # — w- 
-* — 5 — V 


^> 


pig 


#-    •#- 


x-ifi- 


*.     ^2. 


^        ^BL 


a 


M.  5. 
Ei  Drngared  ef. 

1  O  deffro  f 'enaid,  can  yn  awT 
Yn  lion  i  enw'th  Geidwad  niawr ; 
Dyrchafa  'th  lais  hycl  entrych  nef, 
Mor  rhad  yw  ei  drugaredd  ef ! 

2  Efe  a'm  gwelod  yn  fy  mriw, 
A  dwedodd  ;  'yn  dy  waed  bydd  fyw' 
Llawn  o  dosturi  oedd  ei  lef, 
Mor  fawr  yw  ei  drugaredd  ef ! 

3  Pan  gwyd  y  'storm,  pan  ddua'r  nen, 
Pan  dora'r  daran  uwch  fy  mhen, 
Y  mae  i  mi  yn  noddfa  gref, 
Mor  dda  yw  ei  drugaredd  ef ! 

4  I  ben  daw'm  gyrfa  yn  y  man, 
Boed  fy  anadliad  olaf,  gwan, 

0  ymchwydd  yr  Iorddonen  gref, 
Yn  foliant  i'r  drugaredd  ef. 

5  'Rol  cyrhaedd  o'm  cadwynau  'n  rhydd 

1  hyfryd  diroedd  gwlad  y  dydd, 
Mi  ganaf  nes  dadseinia  'r  Nef, 
Byth,  byth  am  ei  drugaredd  ef. 

Amen. 
F  81 


L.  M. 

His  Loving- Kindness. 

1  Awake,  my  soul,  to  joyful  lays, 
And  sing  thy  great  Redeemer's  praise ; 
He  justly  claims  a  song  from  thee  ; 
His  loving-kindness,  oh,  how  free  ! 

2  He  saw  me  ruin'd  in  the  fall, 
Yet  loved  me,  notwithstanding  all ; 
He  saved  me  from  my  lost  estate ; 
His  loving-kindness,  oh,  how  great ! 

3  When  trouble,  like  a  gloomy  cloud, 
Hasgather'dthickjandthunder'dloud, 
He  near  my  soul  has  always  stood  ; 
His  loving-kindness,  oh,  how  good ! 

4  Often  I  feel  my  sinful  heart 
Prone  from  my  Saviour  to  depart, 
But  though  I  oft  have  Him  forgot, 
His  loving-kindness  changes  not. 

5  Soon  shall  I  pass  the  gloomy  vale, 
Soon  all  my  mortal  powers  must  fail ; 
Oh,  may  my  last  expiring  breath 
His  loving-kindness  sing  in  death  ! 

Amen. 


78 


I 


fe==fc 


S= 


PRAISE. 

CONWY.    M.  6.    [6s  &  8s.] 


^a^=E^g 


</ 


JSL 


ISTT 


i 


2?=± 


f 


IS 


— <g-  - 


M.   6. 

Mawl. 

1  Jeiiofa'x  Frenin  sy, 

Mae'i  orsedd  yn  y  nef, 
Goleuni  a  mawredd  fry, 

Sy'n  wisgoedd  iddo  Ef ; 
'I  ogoniant  mawr  mor  ddysglaer  yw 
Ni  all  un  dyn  ei  wel'd  a  byw. 

2  Doethineb  rhyfedd  sy 

I'w  chanfod  yn  ei  waith ; 
Fe  drecha  uffern  ddu, 

A'i  holl  amcanion  maith  ; 
Ei  fraicli  a  wna,  mae  hon  yn  gref, 
Ei  arfaeth  a'i  ewyllys  Ef. 

3  A  blyg  fath  Frenin  mawr 

O'i  ogoneddus  fri, 
A  rhoi  ei  enw  lawr 

Yd  DduwaThad  i  mi? 
O!  f'enaid,  car  yr  Arglwydd  nef, 
Rhyfedda  byth  ei  gariad  Ef. 

Amen. 


6s  &  8s. 

Praise. 

1  The  Lord  Jehovah  reigns, 

His  throne  is  built  on  high ; 
The  garments  He  assumes 

Are  light  and  majesty  ; 
His  glories  shine  with  beams  so  bright, 
No  mortal  eye  can  bear  the  sight. 

2  Through  all  his  ancient  works 

Surprising  wisdom  shines, 
Confounds  the  powers  of  hell, 

And  breaks  their  curs'd  designs  ; 
Strong  is  his  arm,  and  shall  fulfil 
His  great  decrees,  his  sov'reign  will. 

3  And  can  this  mighty  King 

Of  glory  condescend  ? 
And  will  He  write  his  name, 
"  My  Father  and  my  Friend  ?" 
I  love  his  name,  I  love  his  word  ; 
Join  all  my  powers  and  praise  the  Lord. 

Amen. 


82 


79 


P 


THE   JUBILEE. 

CROFT'S.     M.  6.     [6s  &  8s.] 


94-U-^ 


^-# 


^ 


g?  • 


221 


11|L-_J_LJ J * sfc-U -^ ' * * «-•— 1 

^ — r  -^ „     _^ — ^-^-l p2 — I — 6> ^ ^ '— 1 &-- 1 

m^S^r^  ;;l,.ij  \?  *  \  ? i  ~.  i 

p  «* 

1  - 

id  hs- 

1 i —  -,  - — 

J        I.. 



Z^- 2~ 

-£/- 

— 

h^- 

— \\ 

■5 

9^r 

1 

3 ^z 

J      | 

-*- 

&r^ 
&    & 

1 

^— ^ 

ris-ftf- 

P      £? 

-|g- 

-ZF= I 

<5        ' 

-—&— 

----H 

M.  6. 

Udgenwch  yn  TJdgym, 

1  Udgenwch,  weision  Divw, 

Mewn  udgorn  inelus  mawr : 
Gan  ddwyn  i  ddynol  ryw, 

Newyddion  da  yn  awr, 
Blwyddyn  y  jubili  a  ddaeth, 
A  rhyddid  cu  i'r  enaid  caeth. 

2  Trowch,  bechaduriaid  trist, 

Wrth  lais  efengyl  fwyn  ; 
O'ch  cyflwr  caeth  at  Grist, 

Fe  wrendy  ef  eich  cwyn; 
Blwyddyn  y  jubili,  tS:c. 

3  Mae  gwaredigaeth  hael, 

Trwy  rinwedd  gwaed  yr  Oen, 
I  gaethion  gweiniou  gwael, 

Sy'n  byw  mewn  dirfawr  boeu  ; 
Blwyddyn  y  jubili.  &c. 

4  Aed  grym  efengyl  Crist 

Yu  nerthol  trwy  bob  gwlad ; 
Sain  hyfryd  gan  bob  clust, 
Fo'r  iachawdwriaeth  rad ; 

Blwyddyn  y  jubili,  &c.      Amen. 


6s  &  8s. 
Blow  ye  the  Trumpet. 

1  Blow  ye  the  trumpet,  blow, 

The  gladly  solemn  sound  ; 
Let  all  the  nations  know, 

To  earth's  remotest  bound, 
The  year  of  jubilee  is  come  ; 
Return,  ye  ransom'd  sinners,  home. 

2  Ye  slaves  of  sin  and  hell, 

Your  liberty  receive ; 
And  safe  in  Jesus  dwell, 

And  blest  in  Jesus  live ; 
The  year  of  jubilee,  etc. 

3  Jesus,  our  great  High  Priest, 

Has  full  atonement  made ; 

Ye  weary  spirits,  rest : 

Ye  mournful  souls,  be  glad; 
The  year  of  jubilee,  etc. 

4  The  gospel  trumpet  hear. 

The  news  of  pardoning  grace  ; 
Ye  happy  souls,  draw  near. 

Behold  your  Saviour's  face  ; 
The  year  of  jubilee,  etc.    Amen. 


83 


VICTORY   OF    THE    SAINTS. 


80  ADORATION.     M.  6.     [6s  &  8s.] 


M.   6. 
Canu  am  ornchafiaeth. 
1  Fe  gan  'tifeddion  gras 
Yn  beraidd  maes  o  law, 
Wrth  weled  boddi  'r  Aipht, 
A  hwythau  'r  ochr  draw  : 
Fy  enaid,  lied  i  ben  y  bryn, 

1  wel'd  y  goncwest  ryfedd  hyn. 

2  Mae  enw  Calfari, 

Fa  gynt  yn  w'radwydd  mawr, 
Yn  ngolwg  f '  enaid  cu 

Yn  fwy  na'r  nef  yn  awr : 
O,  ddedwydd  fryn,  santeiddiaf  le, 
Dderbyniodd  ddwyfol  waed  y  ne'. 

3  Am  Iesu  mawr  ei  ras 

Y  mae  caniadan  'r  nef; 
A'r  anthem  gyda  bias 

Sy'n  myn'd  i'w  glustiau  Ef : 
Telynau  aur  sy'n  cann  'n  un 
Effeithiol  goncwest  Mab  y  dyn. 

Amen. 


6s  &  8s. 
Conquest  of  the  Saints. 

1  The  heirs  of  grace  shall  sing. 

Melodious  in  that  day, 
When  Egypt's  mighty  hosts 

Are  banish' d  all  away  ; 
Ascend  the  hill,  my  soul,  and  see 
This  great  and  glorious  victory. 

2  The  name  of  Calvary, 

Once  a  place  of  shame, 
It  has,  to-day,  to  me 

A  glory  in  the  name : 
Oh,  happy  mount,  the  choicest  given. 
On  thee  was  shed  the  blood  of  heaven. 

3  Of  Jesus  and  his  grace 

Heaven  is  filled  with  song, 
The  anthems  of  the  place, 
His  name  they  all  prolong: 
The  golden  harps  will  join  in  one 
To  praise  the  victories  of  the  Son. 

Amen. 


84 


JESUS    MY   ALL. 


81 


I 


KEDRON.    M.  6.    [6s  &  8s.] 

J _ _ 1 L 


^ 


1 


lf==2 


42. 


.£2- 


i 


i 


__ 


a 


^ 


i 


^pS 


iS? 


s 


JL-*-£ 


7^—^-1   &       &       * 


^2.  ^2.   :z:    .^-    .^. 


E2Z 


-^ — ^  I  g — g- 


^ — ^ — ^ — ^ 


r 


6s  &  8s. 
Jesus  my  All, 

My  Jesus  and  my  God, 

Who  hanged  upon  the  Cross, 
Is  the  true  sacrifice, 

And  refuge  for  the  loss  ; 
And  He,  who  life  from  death  hath  given, 
Is  more  to  me  than  earth  and  heav'n. 

He  is  a  fountain  pure, 

The  only  means  of  grace ; 
A  crown,  a  throne  He  11  give, 
And  joy  before  his  face. 
Oh,  come,  behold  the  treasures  given 
Now  to  the  poorest  child  of  heaven. 

To  longing  hearts  He  gives 

A  full  supply  of  grace, 
And  now  my  soul  receives 
The  brightness  of  his  face, 
When  I  behold  by  light  of  day 
That  He  is  mine,  the  truth,  the  way. 

Amen. 


M.  6. 

Yr  Iesu  yn  bob  petb, 

Fy  Iesu  yw  fy  Xuw, 

Fy  noddfa  gadarn  gref ; 
Ni  fedd  fy  enaid  gwan 
Ddim  arall  dan  y  nef ; 
Mae  Ef  ei  hun  a'i  angeu  drud, 
Yn  fwy  na'r  nef,  yn  fwy  na'r  byd. 

O  ffynon  fawr  ei  rhin 

Yn  llawn  o  win  a  llaeth, 
Bydd  yn  ei  haeddiant  Ef, 
Agoryd  nef  a  wnaeth  ; 
Dewch  bawb  yn  nghyd,  i  wel'd  y  fraint 
A  ga'dd  y  lleiaf  im  o'r  saint. 

Mae  nymuniadau  i  gyd 

Yn  cael  boddlonrwydd  llawn, 
A'm  holl  serchiadau  'nghyd 
Hyfrydwch  nefol  iawn. 
Pan  byddwy'n  gwel'dwrtholeu'r  wawr 
Mai  eiddo  im'  yw  Iesu  inawr. 

Amen. 


85 


THE    HEAVENLY    KING. 

82  BEVERLEY.    M.  6.     [6s  &  8s.] 


w 


13^3 


^: 


^ 


pit 


^zz^: 


-*>-        -S. 


t= 


s 


2t 


2h±^ 


^ 


•      4       T0T 


teL-r-a. 


3= 


* 


1 


M.  6. 
Y  Brenin  a'i  luoedd. 

1  Mae  'r  Brenin  yn  y  blaen, 

'R  ym  ninau  oil  yn  hy'  ; 
Ni  saif  na  dwr  na  than 

O  flaen  lath  arfog  lu  : 
Ni  awn,  ni  awn,  tan  ganu  i'r  Ian, 
Cawn  fuddugoliaeth  yn  y  man. 

2  Ni  welir  un  yn  llesg 

Yn  myddin  Brenin  nef, 
Can  V  derbyn  maent  o  hyd 

O'i  nerthoedd  liyfryd  Ef : 
Xi  gawn,  ni  gawn,  y  gloyw  win, 
Melus  ei  ryw,  santeiddiol  rin. 

3  O  fewn  Caersalem  Ian 

Mi  welaf  fyrdd  o  saint, 
Wedi  diengu  'mlaen 

Tros  fryiiiau  mawr  eu  niaint: 
Dylynaf  ol  y  dyrfa  hon 
Er  dwr  a  than,  er  llif  a  thon. 

Amen. 


6s  &  8s. 
The  Heavenly  King. 

1  Our  King  is  leading  on, 

And  we  are  strong  and  bold ; 
Why  should  we  grieve  and  moan, 

While  onward  we  are  told  ? 
We'll  sing,  we'll  sing  most  joyfully, 
For  we  shall  gain  the  victory. 

2  From  here  you  have  no  cry  ; 

The  armies  of  our  King 
Are  blest  with  full  supply, 

And  thus  they  all  can  sing. 
We  '11  sing,  we  '11  Bing  most  joyfully, 
For  we  shall  gain  the  victory. 

3  On  Sinn's  holy  hill 

I  see  the  hosts  above. 

Escaped  from  death  and  hell, 

To  sing  the  song  of  love. 

And  thus  they  sing  most  joyfully. 

Oh,  now  we've  gained  the  victory. 

Am  •.. 


83 


i 


r 


bi- 


ll  IS   FINISHED. 

EDEYRNION.    M.  7.    [8s,  7s  &  4.] 


£±*=^ 


11 


g 


22: 


i 


as 


-£Z_ 


3C7 


±=Hz: 


^ — ^- 


— 


I  I 

M.  7. 
Grorphenwyd. 

1  Clywch  leferydd  dwyfol  gariad, 

Draw  ar  glogwyn  Calfari ; 
Rhwyga'r  creigiau,  cryna'r  ddaear, 
Gwisga'  r  neD  ei  mautell  ddu  ; 

Fe  orphenwvd, 
Gwaeddai'r  Iesu  ar  y  groes. 

2  O  !  'r  trysorau  anchwiliadwy 

A  gynwysir  yn  y  gair  ; 

M6r  diderfyn  o  fendithion, 
I  dylodion  ynddo  geir ! 

Fe  orphenwvd, 
~Ni  bydd  eisieu  aberth  mwy. 

3  Adgyweirier  pob  rhyw  delyn 

Trwy  y  ddaear  faith  a'r  nef ; 
Er  cyd-daro'r  anthem  newydd, 
Heddyw  a  ddechreuodd  ef ; 

Fe  orphenwvd, 
Dyma  gan  na  dderfydd  byth. 
Amen. 


8s,  7s  &  4. 
It  is  Finished, 

1  Hark  !  the  voice  of  love  and  mercy 

Sounds  aloud  from  Calvary  ; 
See,  it  rends  the  rocks  asunder, 
Shakes  the  earth,  and  veils  the  sky! 

It  is  finish'd ! 
Hear  the  dying  Saviour  cry. 

2  It  is  finished !  oh,  what  pleasure 

Do  these  charming  words  afford! 

Heavenly  blessings,  without  measure 

Flow  to  us  from  Christ  the  Lord : 

It  is  finish'd ! 
Saints,  the  dying  words  record. 

3  Tune  your  harps  anew,  ye  seraphs, 

Join  to  sing  the  pleasing  theme  ; 
All  in  earth,  and  all  in  heaven. 
Join  to  praise  Immanuel's  name  : 

It  is  finish'd ! 
Glory  to  the  bleeding  Lamb ! 

Amen. 


84 


a* 


nga l 


^^SlSErE 


WELCOME  TO  CHRIST. 

SICILY.    M.  7.    [8s  &  7s.] 

N        Hi         'i    1      h   ;   |-    |         li     i       J    * 


-**S 


iEtst 


i 


jt=± 


*-+ 


-*-f 


i 


§fft^ 


:?2=K 


I        I 


« 


g=3 


w- 


e 


fe 


1 


* 


*f**=* 


r=TOfe 


35 


e-» 


#-p=»-s 


rFff 


i=^ 


1 


M.  7. 
Croesaw  at  Grist. 

1  Deuwch,  bechaduriaid  tlodion, 

Clwyfus,  cleifion  o  bob  rhyw ; 
Iesu  parod  i'ch  gwaredu, 

Llawn  tosturi  yw  Mab  Duw  ; 

Nac  amheuwch, 
Cryf  ac  ewyllysgar  y w. 

2  Kai  angenus,  de'wch  a'ch  croesaw, 

I  gael  rhoddion  Duw  yn  rhad  ; 
Cewch  faddeuant  a  thangnefedd, 
A  phob  gras  yn  ddinacad  ; 

De'wch  heb  arian, 
Prvnwch  gan  yr  Iesu'n  rhad. 

3  Am  gymhwysder  na  freuddwydiwch, 

Rhag  ich'  oedi  yn  rhy  hir ; 
Y  cymhwysder  oil  mae'n  geisio, 
Gwel'd  eich  eisieu  o  hono'n  wir. 

Hyn  mae  'n  rhoddi, 
Rhan  o  oleu'r  Ysbryd  pur. 


8s  &  7s. 
Welcome  to  C  rist. 

1  Come,  ye  sinners,  poor  and  wretched, 

Weak  and  wounded,  sick  and  sore ; 
Jesus  ready  stands  to  save  you, 
Full  of  pity  join'd  with  power  ; 

He  is  able, 
He  is  willing,  doubt  no  more. 

2  Come,  ye  thirsty,  come  and  welcome, 

God's  free  bounty  glorify  ; 
True  belief  and  true  repentance, 
Every  grace  that  brings  us  nigh  ; 

Without  money, 
Come  to  Jesus  Christ  and  buy. 

3  Let  not  conscience  make  you  linger, 

Nor  of  fitness  fondly  dream  ; 
All  the  fitness  He  requireth, 
Is  to  feel  your  need  of  Him  : 

This  He  gives  you, 
'T  is  his  Spirit's  rising  beam. 


88 


PILGRIM'S   PRAYER. 


85 


I 


¥ 


m 


DIX.    M.  7.    [8s,  7s  &  4.] 
J     J       I      - 

"fl A 75 


3I=£ 


-^ ^- 


^=^=^ 


^ 


^i 


-^ <5? ^ <5>- 


Jr 


rrf-J^-^gz^pg^ 


■^ ^-T-^ ?5 


f=f=1 


&E 


3E 


M.  7. 
Ei  ddymuniad. 

1  Arglwydd,  arwain  trwy'r  anialwch, 

Fi  bererin  gwael  ei  wedd  ; 

Nid  oes  ynwyf  nerth  na  bywyd 

Fel  yn  gorwedd  yn  y  bedd; 

Hollalluog, 
Ydyw'r  uu  a'm  cwyd  i'r  Ian. 

2  Agor  y  ffyiionau  nielus 

Sydd  yn  tarddu  o'r  graig  i  maes ; 
Hyd  yr  anial  maith  canlyned 
Afon  iachawdwriateh  gras ; 

Rho  i  mi  hyny, 
Dim  i  mi  ond  dy  fwynhau. 

3  Pan  bwy'n  myned  trwy'r  Iorddonen, 

Angeu  creulon  yn  ei  rym  ; 
Ti  ae'st  trwyddi  gynt  dy  hunan, 
Pa'm  yr  ofnaf  bellach  ddim  ? 

Buddugoliaeth, 
Gwna  i  mi  waeddi  yn  y  llif. 

Amen. 


8s,  7s  &  4. 

His  Prayer. 

1  Guide  me,  O  Thou  great  Jehovah ! 

Pilgrim  through  this  barren  land  : 
I  am  weak,  but  Thou  art  mighty, 
Hold  me  with  Thy  powerful  hand : 

Bread  of  heaven, 
Feed  me  till  I  want  no  more. 

2  Open  Thou  the  crystal  fountain, 

Whence  the  healing  streams  do  now ; 
Let  the  fiery,  cloudy  pillar 

Lead  me  all  my  journey  through  : 

Strong  Deliverer, 
Be  Thou  still  my  strength  and  shield. 

3  When  I  tread  the  verge  of  Jordan, 

Bid  my  anxious  fears  subside ; 
Deatli  of  death  and  hell's  destruction, 
Land  me  safe  on  Canaan's  side  : 

Songs  of  praises 
I  will  ever  give  to  Thee. 

Amen. 


89 


EXPECTATION. 

86  CATHERINE.    M.  7.     [8s,  7s  &  4.] 


Jk$~       1  J  ^ — f 

iH A ! h 

Fsl-^d — =5 ^-- 

p^-i — ^ — « — g^, — <g  ^ 

ri?3 $i «> &-^ 

l    . 

r^ ?s 1 

£*f 1 1 r^—~ 0         W 

1 -^ !$> 1 

-& — # — »      E 

-\ ^ !$>— 

J     L        <?            ^              #      F             ! 

1 — ^ — p —   1   ,  ' 

I , —     L    . 

L 1 U 

0. 

■jLrr-\ — ! — i — f    1   Tl    X — h -*-i^    *    J  |  -i — i H 

E3_| 1 — pL _LL^ — J      ii   i  '  I1     (» — T7  n 

M.  7. 
Dysgwyliad, 

1  Dysgwyl  'rwyf  ar  hyd  yr  hirnos, 

Dysgwyl  am  y  boreu  ddydd ; 
Dysgwyl  clywed  pyrth  yn  agor, 
A'r  cadwynau'n  myn'd  yn  rhydd ; 

O !  na  wawriai, 
Boreu  hyfryd  jubili. 

2  Dysgwyl  wnaf  er  hyn  yn  dawel, 

Ac  mi  greda'n  gryf  y  daw, 
Eiddil  gwan  o'i  holl  flinderau, 
Yn  ddiangol  yn  dy  law  ; 

Mi  ddysgwvliaf, 
Am  yr  hyfryd  jubili. 


Amen. 


8s,  7s  &  4. 
Expectation. 

1  I  am  through  the  lone  night  waiting 

For  the  dawning  of  the  day  ; 

"When  my  prison-door  is  opened, 

When  my  fetters  fall  away ; 

Oh,  come  quickly, 
Happy  day  of  jubilee. 

2  Let  me  still  be  meekly  wakeful, 

Trusting  that  to  all  my  woes, 
By  Thy  mighty  hand,  Redeemer, 
Shall  be  given  a  speedy  close ; 

Keep  me  watching 
For  the  joyful  jubilee. 

Amen. 


90 


EXPECTATION. 


87 


TURIN.    M.  7.    |8s,  7s  &  4.] 

t 


a 


m 


'±2: 


m 


o 


I <S*- 


7 


f=£ 


£=£ 


■»- 


ZE 


^r 


O 


A 


^ 


SI 


§s 


s 


£ 


p04- 


=fl2?= 


3T 


3^: 


3=^ 


£zz£ 


-&- 


-- 


^2.      -^- 


P 


l^Sii 


M.  7. 
Dysgwyliad. 

1  Dros  y  bryniau  tywyll  niwlog, 

Yn  dawel,  f" enaid,  edrych  draw 
Addewidion  sydd  i  esgor, 
At  ryw  foreu  braf  gerllaw  ; 

JSefol  j  ubil, 
Gad  im'  wel'd  y  boreu  wawr. 

2  Doed  yr  Indiaid,  doed  Barbariaid, 

Doed  Negroaid  du  yn  llu ; 

I  ryfeddu'r  ddwyfol  goncwest, 

Unwaith  gaed  ar  Galfari ; 

Swn  y  frwydr, 
Dreiddio  i  gonglau  pella'r  byd. 

3  Gwawria,  gwawria  hyfryd  foreu, 

Ar  ddiderfyn  fagddu  fawr  ; 
Xes  bo  bloedd  yr  euraidd  udgorn 
Yn  dadseinio'r  nen  a'r  llawr ; 

Holl  derfyuau, 
Tir  Immanuel  i  gyd. 

4  Hed  fel  mellten,  bur  efengyl, 

A  gorchfyga  oil  yn  Ian  ; 
Bydded  i'th  gyffiniau  eang 
Ymhelaethu  fyth  yn  mla'n, 

A'th  lywodraeth, 
Dros  y  moroedd  mawr  i  gyd. 

Amen. 


8s,  7s  &  4. 

Expectation, 

O'er  the  gloomy  hills  of  darkness, 

Look,  my  soul,  be  still  and  gaze  ; 

All  the  promises  do  travail 

With  a  glorious  day  of  grace; 

Blessed  jubilee, 
May  thy  morning  dawn  apace. 
Let  the  Indian,  let  the  Negro, 
Let  the  rude  Barbarian  see 
That  divine  and  Godlike  conquest 
Once  obtained  on  Calvary  ; 

Let  the  gospel 
Loud  resound  from  pole  to  pole. 
Kingdoms  wide,  that  sit  in  darkness. 
Grant  them,  Lord,  the  saving  light 
And  from  eastern  coast  to  western, 
May  the  morning  chase  the  night ; 

Pouring  radiance, 
As  if  one  day  sevenfold  bright. 
Blessed  Saviour,  spread  Thy  gospel, 

Ride  and  conquer,  never  cease  : 
May  Thy  wide,  Thy  vast  dominions 
Multiply  and  still  increase; 

Sway  Thy  sceptre, 
Saviour,  all  the  world  around. 

Amen. 


91 


88 


KINGDOM   OF   CHRIST. 

PENIEL.     M.  7.     [8s,  7s  &  4.] 


$ 


^ 


m 


<s> 


3= 


l^p 


T  "^ 


-? — % — fe 


55TT7^ 


^g-jH^-^^^hr^ 


3 


±!E 


ft 


aL^':-. 

1 — 

— h 

—, r-4- 

— k^ — r~&~ 

1 

*9 

1      h hr-W- 

^    ^  ,Mh 

eEr-b— 

1 

1 — 

— i 

— I5*- 

1 
H 1 — h^- 

d — 0-* — *  3 

b#        ^"        —  » 

-*-K- 

— ^ — 

—>. Z> — 

1 

— 1 1 

1     I 

i  "1     %4 — L^-l 

Hi 


:s: 


^ 


2 


^2_ 


-^- 


15 


f 


a: 


M.  7. 

Teyraas  Crist. 

1  Duw,  teyrnasa  ar  y  ddaear, 

O'r  gorllewin  pell  i'r  de  ; 

Cymer  feddiant  o'r  ardaloedd 

Pellaf,  t'wyllaf  is  y  ne' ; 

Haul  cyfiawnder, 
Llanw'r  ddaear  fawr  a'th  ras. 

2  Taened  gweinidogion  bywyd 

Iechydwriaeth  Iesu  ar  led  ; 
Cluded  moroedd  addewidion, 
Trosodd  draw  i'r  rhai  digred ; 

Aed  efengyl, 
Ar  adenydd  dwyfol  wynt. 

3  Doed  preswylwyr  yr  aninlwch, 

Doed  trigolion  bro  a  bryn, 

Doed  y  rhai  sydd  ar  y  cefnfor 
'Garu'r  iachawdwriaeth  hyn ; 

Nes  bo  adsain 
Moliant  yn  amgylchu'r  byd. 
Amen. 


8s,  7s  &  4. 

Christ's  Kingdom. 

O'er  the  earth,  in  every  nation, 
Reign,  Jehovah,  in  each  place ; 

Take  all  kingdoms  in  possession, 
Heathen  darkness  thence  displace; 

Fill  each  people, 
Sun  of  Righteousness,  with  grace. 

Oh  !  ye  heralds  of  Balvation, 
Jesus'  mercy  far  proclaim  ; 

Bear,  ye  seas,  the  sacred  mission, 
Till  the  pagan  bless  his  name  ; 

Let  the  gospel 
Fly  on  wings  of  heavenly  flame. 

Let  all  those  in  deserts  dwelling, 

All  on  hills,  in  dales  around, 
Those  who  live  'midst  oceans  swelling, 
Jesus'  glorious  praises  sound  ; 

Till  the  echo 
Of  his  name  the  world  surround. 
Amen. 


92 


THE    DIGNITY  OF   JESUS. 


VERONA.     M.  7.     [8s,  7s  &  4s.] 
'       J       J 


:z: 


-<$.- 


-a  m. 


Jfc=£ 


fe 


75 

t=ft 


22: 


22: 


I 


t#EIE 


_^ ^J 


£*= 

— j— 

1 

1 

1 

/5?  ■     " 

-7PJ7 

1 

— h 



— r — 

=h 

s*= 

* 

0 

-/$.- 

-*' 

>5 

— ^ 

t-^L 

<s< 

-4- 

-&- 

*: 

-0- 

^ 

qF£= 

-&- 

S5 

•&- 

32 

-0 

£? 

f=f 

"*1 

« 

/5> 

jSL 

-^*- 

-p- 

,  * 

^~H 

__/ 

V 

— <£>— 

-*      f 

s? 

H 

—& 

r 

_^'- 

— h* 

A\ 

M.  7. 
Mawredd  ac  awdurdod  y  Gwareiwr, 

1  Iesu,  Iesu,  'r  wyt  yn  ddigon, 

Wyt  yn  llawer  mwv  na'r  byd  ; 
Mwy  trysorau  sy'n  dy  enw 
Xa  thrysorau  'r  India  i  gyd : 

Oil  yn  gvfan,  &c. 
Ddaeth  i'm  meddiant  gyda'm  Duw. 

2  Mae  dy  enw  mor  ardderchog, 

Fel  vn  ngrym  y  storom  sref 

J  CD     J  J  © 

Llaesa'r  gwyntoedd,  Uaesa'r  tonau, 
Dim  ond  im'  ei  enwi  Ef : 
Noddfa  gadarn,  &c. 
Yw  vn  eitha'  srym  y  dwr. 


8s,  7s  &  4. 
"All  Power  is  given  to  Me." 

1  Jesus,  Jesus,  Thou  art  mighty. 

Thou  art  more  than  all  to  me ; 
Earth,  with  all  its  shining  treasures, 
Cannot  be  compared  to  Thee. 
Oh,  what  treasures,  etc.. 
Do  I  find  in  Christ  my  God. 

2  Oh,  Thy  name  is  so  majestic, 

Waves  and  storms  do  Thee  obey  ; 
All  my  clouds  shall  soon  disappear 
When  in  Thy  dear  name  I  pray  : 

My  strong  refuge,  etc., 
In  the  storms  of  life  Thou  art. 


3  Rhyfedd, Arglwydd,  yw'thdrugaredd! ,  3  Oh,  my  God!  how  rich  Thy  mercy 


Rh 


?dd,  Arglwydd,  y  w'th  drugaredc 
yfedd,  Arglwydd,  y w  dy  rym ! 
Xid  oes  yn  y  nef  na'r  ddaear 
A  all  dy  wrthsefyll  ddim  : 

Try  'r  gre'digaeth,  &c. 
01  a  gwrthol  wrth  dy  air. 

Amen. 


n,  my  <jtoci  :  now  ricn  ±ny  m 
Oh,  the  power  of  Thy  grace 
All  the  power  of  hell  and  heaven 
Will  not  stand  before  Thy  face. 

All  creation,  etc., 
Come  and  go  at  Thy  command. 
Amen. 


93 


90 


I 


W 


CLOSE   OF   WORSHIP. 

CAERSALEM.    M.  7.     [8s,  7s  &  4.] 


-T 


■*pr 


E 


^ 


£ 


22: 


-^^         !  J. 


iJ 


e=^ 


?c 


^ 


d=± 


=ff^ 


#=g: 


22: 


22: 


^ 


g: 


Si* 


^SL  ^2.  ^52.  42.         ^  ^ 


2Z. 


ZC 


:s?: 


22z: 


j — &- 


i 


9= 


ilEES 


^5- 


-S- 


^2_ 


»H <§ (5*- 


9t|: 


-fSL        -£L        .£2.         .£2. 
Iter        b         I  - 


r-J5& 


^ 


M.  7. 
Wrth  ymadael. 

Dan  dy  fendith  wrth  ymadael 
Y  dymunem,  Arglwydd  fod  ; 

Llanw'n  calon  a  dy  gariad, 
A'n  geneuau  a  dy  glod : 

Dy  dangnefedd,  &c, 
Dyro  i  ni  yn  barhaus. 

Am  efengyl  gras  a'i  breintiau, 
Rhoddwn  ddiolch  byth  i  Ti ; 

Caffer  ffrwythau  iachawdwriaeth 
Yn  lluosog  arnom  ni : 

I'r  gwirionedd,  &c, 
Gwna  ni'n  fFyddlon  tra  b'om  byw. 

Melus  fydd  y  fwyn  gyfeillach, 

Yn  y  pur  ogoniant  maith ; 
Melus  fydd  cydganu  'r  anthem, 
O  un  galon,  a'r  un  iaith : 
Melus  meddwl,  &c., 
Na  fydd  raid  ymadael  mwy. 

Amen. 


8s,  7s  &  4. 
Close  of  Worship, 

Lord,  dismiss  us  with  Thy  blessing, 
Fill  our  hearts  with  joy  and  peace ; 

Let  us  each,  Thy  love  possessing, 
Triumph  in  redeeming  grace. 

Oh,  refresh  us, 
Travelling  through  this  wilderness. 

Thanks  we  give,  and  adoration, 
For  Thy  gospel's  joyful  sound  ; 

May  the  fruits  of  Thy  salvation 
In  our  hearts  and  lives  abound  ; 

May  Thy  presence 
With  us  evermore  be  found. 

So,  whene'er  the  signal 's  given 

Us  from  earth  to  call  away, 
Borne  on  angels'  wings  to  heaven, 
Glad  the  summons  to  obey, 

May  we,  ready, 
Rise  and  reign  in  endless  day. 

Amen. 


94 


GOLDEN    HARP. 


91 


Y   DELYN   AUR.     M.  7.    [8s,  7s  &  4.] 


i 


^=^=s 


*z*r 


P 


^p 


£ 


dj. 


mm 


Or- 


f» 


t*± 


m^m 


4BL 


^ 


SEE 

f-f-H 


C-_T-^ 


L 


1=F 


I 


75^9 ■ — 1 d rr^i -rl 

,    1    1     j    1      ! ! 

!      1      !      !  . 
1 H — < — « — 

r-L-l U_ 

-75j — *  *  ^ — p 

1 — i- 

1  J            1 

9-^-j — *— k-*r?- 

— i — &- — & — 1^>- 

i                 ^— — 

=: 1 — ' — 

LL-PU , C — ^L 

L-     1     •  i — 1— 

1 

1 1 

m 


t    f-fc  'f- 


t 


*-  •£.     +- 


#-» 


E-ffr 


~&L 


M.  7. 
Y  Delyn  aur. 

1  Dechreu  canu,  dechreu  canmol, 

Yn  mhen  mil  o  filoedd  maith, 
Iesu  bydd  y  gwaredigion 

Hyfryd  draw  ar  ben  eu  taith ; 
Ni  bydd  diwedd,  &c, 
Byth  ar  swn  y  delyn  aur. 

2  Bydd  ein  croesau  wedi  darfod 

Draw  ar  fryniau'r  nefol  dir ; 
Pan  gawn  weled  ei  ogoniant 

Ar  ei  orsedd  ddisglaer  bur  ; 
Ni  bydd  diwedd,  &c, 
Byth  ar  swn  y  delyn  aur. 

3  Dewch  at  Iesu,  dewch  yr  awr'on, 

Mae  yn  galw  arnoch  chwi, 
I  ymuno  gyda  'r  dyrfa 

Sydd  yn  canu  'r  anthem  fry ; 
Ni  bydd  diwedd,  &c, 
Byth  ar  swn  y  delyn  aur.  Amen. 


8s,  7s  &  4. 
Golden  Harp. 

1  When  ten  thousand  thousand  ages 
Will  have  pass'd,  then  shall  praise  Him 

They  who  sing  and  swell  his  glory 
In  harmonious,  joyful  hymn, 
And  forever,  &c, 
They  will  play  the  golden  harp. 

2  All  the  sorrows  shall  have  finished, 
Pain  shall  be  forever  gone, 

When  we  shall  enjoy  his  glory 

On  the  white  and  heavenly  throne, 
And  forever,  <fcc, 
We  will  play  the  golden  harp. 

3  Come  to  Jesus,  He  will  make  you 
Ready  for  that  song  of  love  ; 

He  from  sin  and  pain  will  take  you 
To  the  happy  world  above ; 
And  forever,  &c, 
You  shall  play  the  golden  harp.  Amen. 


95 


THE    VICTORY    OF    THE    CROSS. 


92 


BRYN    CALFARIA.     M.  7.     [8s,  7s  &  4.] 


1         ' 

i 

| 

i                                   ^ 

jfc— : 

-i—i-- *- 

— 0 — 4- 

— ■« «5> 

* — * 

-*■ J 9\-\ 

— m *- 3 a — 1 

ry 

— — 0— 

1 

1 

—0 0 #— 

<  0  -0-  ■#- 

T  ri    i 

— *■ — p- — * — *—  \ 

-] — 1 J 

— 0 0 0 1- 1 

^- 

— — 1 — 

l    1    1- 

mm  — 

— 0 — 0 — 0 — ^_ 

MM 

1111 

— i — i — i — i — 

i 


n  >. 


SL 


J L 


±z*—rJt-± 


iz^:i±c 


v 


**= 


*—<. 


32: 


-0—0- 


I 


EiidEti: 


9t^E=~EEE=5 


*E 


MSL 


M.  7. 
Buddugoliaeth  y  Grces. 

Gwaed  y  groes  sy'n  codi  i  fyny, 

'R  eiddil  yn  goncwerwr  mawr ; 
Gwaed  y  groes  sydd  yn  darostwng, 

Cawri  cedyrn  fyrdd  i  lawr ; 
Gad  im'  deimlo, 

Awel  o  Ga  If  aria  fryn. 
Gwaed  'sgrifenodd  ar  y  croesbren 

Gariad  nerthol,  dwyfol,  rhad  ; 
Ni  'sgrifenir  ar  fy  nghalon 

Fyth  dy  eirian  oncl  a  gwaed 
Dyma  'sgrifen 

A  braha  yn  hwy  na'r  hyd. 
Ymddiriedaf  yn  dy  allu, 

Mawr  yw'r  gwaith  a  wnest  erioed ; 
Ti  ge'st  angeu,  ti  ge'st  uffern, 

Ti  ge'st  satan  dan  dy  droed  ; 
Pen  Calf'aria, 

Nac  aed  hwnw  byth  o'm  cof. 
Cofio  am  farwolaeth  Iesu 

O,  mor  hyfryd  ydyw'r  gwaith 
Dechreu  yma  ar  y  ddaear 

Para  i  dragwvddoldeb  maith, 
Haleluia,  &c, 

Dyma  iachawdwriaethlawn.  Amen. 


1 \ ' h 

8s,  7s  &  4. 

The  Victory  of  the  Cross. 

Blood  of  Christ  exalts  the  humble 

From  the  depth  of  deepest  woes, 

And  subdues  the  proud  transgressor. 

And  to  him  his  danger  shows ; 

Let  me  feel  it,  etc., 
Heavenly  breeze  from  Calvary. 
On  the  Cross  the  blood  hath  written 

Everlasting  deeds  of  love  ; 
In  my  heart  the  blood  hath  written 
Name  that  will  be  known  above. 

What  is  written,  etc, 

Who  can  ever  take  away? 

I  will  trust  Thy  hand  almighty, 

Great  the  victory  Thou  hast  won; 
Death  and  hell  and  Satan's  kingdom 
By  Thy  death  are  all  outdone. 

Blessed  Jesus,  etc., 
Let  me  always  think  of  Thee. 
Oh,  how  sweet  'tis  to  remember 

Of  Thy  death  on  Calvary ! 
Midst  our  tears  the  sight  is  gracious, 
But  in  heaven  no  tears  shall  be. 

Halleluia,  etc., 
He  is  for  us  all  in  all.  Amen. 


93 


I 


THE    INVITATION. 

VESPER.     M.  7.     [8s,  7s  &  4.] 


5: 


ii 


--=* — & — ^- 


£=7? 


±^^^=J 


*— # 


m   mP  1 — 


a        ^ —  ;j 


r§ J    J    J fH h i — r  J   ^   J p-i r „ 

-^-? — ^— ^ — = : b- p?    P ^ 

M.  7. 
Gwahoddiad  at  Grist. 

1  Deuwch,  bechaduriaid  tlodion, 

Clwyfus,  cleifion,  o  bob  rhyw, 
Crist  sy'n  barod  i'ch  gwaredu, 
Llawn  tosturi  yw  Mab  Duw  ; 

Xac  aruheuwch, 
Abl  ac  ewyllysgar  yw. 

2  Rhai  anghenus  dewch  a  chroesaw, 

I  gael  rhoddion  Duw  yn  rhad, 
Cewch  wir  fiydd  ac  edifeirwch, 
A  phob  gras  yn  ddi-nacad ; 

Dewch  heb  arian, 
Prynwch  gan  yr  Iesu'n  rhad. 

3  Dewch  flinderog  a  thrwmlwythog, 

Trwy  y  cwymp  ga'dd  farwol  friw, 

Os  aroswch  nes  eich  gwella 

Byth  ni  ddeuwch  yn  eich  byw ; 

Pechaduriaid, 

Nid  rhai  cyfiawn,  eilw  Duw. 

Amen. 
G 


8s,  7s  &  4. 


The  Invitation. 


1  Come,  ye  sinners,  poor  and  wretched, 

Weak  and  wounded,  sick  and  sore, 
Jesus  ready  stands  to  save  you, 
Full  of  pity,  love,  and  power. 

He  is  able, 
He  is  willing,  doubt  no  more. 

2  Ho,  ye  needy  ;  come,  and  welcome  ; 

God's  free  bounty  glorify  ! 
True  belief  and  true  repentance, 
Every  grace  that  brings  us  nigh, 

Without  money, 
Come  to  Jesus  Christ,  and  buy. 

3  Let  not  conscience  make  you  linger, 

Nor  of  fitness  fondly  dream ; 
All  the  fitness  He  requireth 
Is  to  feel  your  need  of  Him ; 

This  He  gives  you  ; 
'Tis  the  Spirit's  rising  beam. 

Amen. 


97 


SHOWERS  OF  BLESSING. 

94  IREIDDIOL.     M.  8.     [8s,  7s  &  3.] 

I      I  I        i      i         .        .        f      i 


m 


-&c-i- 


-&-± 


-*-&r 


JZL 


& 


721 


■&- 


m 


=** 


~&: 


w- 


m 


M.  8. 

lawn  Crist. 

1  Arglwydd  clywafeion  cawodydd 

Gwlaw  dy  gariad  oddi  fry, 
Yn  adfywio'r  tir  sychedig 
Deued  hefyd  arnaf  fi. 

Ie  fi,  ie  fi, 
Deued  hefyd  arnaf  fi. 

2  O  fy  Nhad,  gan  faint  fy  llygredd, 

Nid  wy'n  haeddu'th  wyneb  di ; 
Na  ddos  heibio  ;  dy  drugaredd 
Doed  i  lawr  i'm  henaid  i. 

Ie  fi,  ie  fi, 
Doed  i  lawr  i'm  henaid  i. 

3  Na  ddos  heibbio,  raslawn  Geidwad, 

Claf  wyf  am  dy  gwmni  di ; 
'Rwy'n  hiraethu  am  dy  gariad, 
Pan  yn  galw,  galw  fi. 

Ie  fi,  ie  fi. 
Pan  yn  galw,  galw  fi. 

4  Na  ddos  heibio,  Ysbryd  nerthol, 

Tan  a  bywyd  ydwyt  ti ; 
Doed  dy  ddylanwadau  dwyfol 
Yn  eu  nerth  i'm  henaid  i. 

Ie  fi,  ie  fi, 
Doed  dy  nerth  i'm  henaid  i. 

Amen. 


8s,  7s  &  3. 

Showers  of  Blessing. 

1  Lord,  I  hear  of  showers  of  blessing 
Thou  art  scattering  full  and  free ; 

Showers  the  thirsty  soul  refreshing ; 
Let  some  droppings  fall  on  me ! 

Even  me,  even  me, 
Let  some  droppings  fall  on  me ! 

2  Pass  me  not,  O  gracious  Father ! 
Lost  and  sinful  though  I  be ; 

Thou  might'st  curse  me,  but  the  rather 
Let  Thy  mercy  light  on  me. 

Even  me,  even  me, 
Let  Thy  mercy  light  on  me. 

3  Have  I  long  in  sin  been  sleeping  ? 
Long  been  slighting,  grieving  Thee ! 

Has  the  world  my  heart  been  keeping  ? 
Oh,  forgive  and  rescue  me ! 

Even  me,  even  me, 
Oh,  forgive  and  rescue  me ! 

4  Pass  me  not,  O  mighty  Spirit ! 
Thou  canst  make  the  blind  to  see ; 

Testify  of  Jesus'  merit, 

Speak  the  word  of  peace  to  me. 

Even  me,  even  me, 
Speak  the  word  of  peace  to  me. 

Amen. 


98 


CHRIST'S    GLORY. 


95 


WITTEMBURGH.     M.  9.     [7s  &  6s.] 


!^hd=FJ — iJ — * — 4_+^     ^rr±+^ — j — 1 — ^ :i 

(& & — & & <& fiJ- — 5? ^ £—  -&■ 9 ^ — £ — -^-^ — H 

^                 ^                                                         g              g                g              T^T              g 

crt— «-r« — g  .^   r  i  g — fg-r^fi    £    i — Fr"-1-^ 

1 1__ : 1 1 1 l-j : j 1 i_^_it_J 

I 


p 


l^EESEEMz 


4—%-EZ 


j2.jC2.j2.  jZZ.j2-J2.jZL 


9- 


^ 


=#=*= 


^— ^ 


M.  9. 

Grogoniant  Crist. 

Angelion  ddo'nt  yn  gyson 

Rifedi  gwlith  y  wawr, 
Rho'nt  eu  coronau  euraidd 

0  flaen  y  fainc  i  lawr  ; 
Chwareuant  eu  telynau, 

Yn  nghyd  a'r  saint  yn  im ; 
Ond  byth  ni  chanant  ddigon 
Am  Dduwdod  yn  y  dyn. 

0  !  foredd  o  ddoethineb 
Oedd  yn  y  Duwdod  mawr, 

Pan  y  eyfrania  'i  garad 

1  bryfaid  gwael  y  llawr  ; 
A  gwneuthur  i'  u  drngaredd, 

A'i  dostur  maith  yn  nyhyd, 

1  redeg  megyo  afon 

Lifeirial  dros  y  byd. 

Amen. 


7s  &  6s. 

Glory  of  Christ. 

Angelic  throngs  unnumbered, 

As  dawn's  bright  drops  of  dew, 
Present  their  crowns  before  Him 

With  praises  eyer  new  ; 
But  saints  and  angels  blending 

Their  songs  aboye  the  sun, 
Can  ne'er  express  the  glories 

Of  God  with  man  made  one. 

O  boundless  sea  of  wisdom  ! 

A  Saviour  full  of  grace ; 
To  show  God's  love  in  mercy 

To  a  fallen,  dying  race, 
And  cause  that  love  and  mercy 

To  flow  in  endless  flood, 
With  tenderness  and  pity. 

To  all  the  ruined  world. 

Amen. 


99 


THE   CEOSS  OF   CHRIST. 

06  MEIRIONYDD.    M.  9.    [7s  &  6s.] 

\ 1— b: 


fe 


22^1 


--%-i-jz^=£i% 


& 72 *— ^ 


2 


-^-* 


T»     7^ 


^ 


^ 


jgj 


f 


1^ 


t»         T»         -p-  V        j 


I 


i 


"^ 


zfc 


P 


^ 


^: 


2Z: 


c^s: 


&g 


3=2: 


# 


7*-      l*-^ 


fe: 


t=t 


i 


•»■!»<«   * 


^ 


^b&z^ 


:a- 


^ 


^~ 


7^7^"^ ^^ 


■fi-  -*>- 


-(»-=■#- 


^ 


&—&- 


fe 


1 


2z: 


M.  9. 

Croes  Crist. 

1  Mae  Crist  a'i  w'radwyddiadau, 

A'i  groesau  o  bob  rhvw, 
Yn  ddigon  i  mi  farw, 

Yn  ddigon  i  mi  fyw  ; 
Can's  yn  ei  groes  mae  coron, 

Ac  yn  ei  wawd  mae  bri, 
A  thrysor  yn  ei  gariad 

Sydd  fwy  na'n  daear  ni. 

2  Rho  broii  grym  ei  gariad, 

Sydd  annherfynol  for, 
I'm  tynu  tua'r  bywvd 

Fy  Nuw,  a'm  cadarn  lor : 
Goleuni  Haul  Cyfiawnder, 

A'i  nefol  hyfrvd  wres, 
A  ddwg  fy  ysbryd  egwan 

I'r  nefoedd  wen  yn  n£s. 

Amen. 


7s  &  6s. 

The  Cross  of  Christ. 

My  Lord  with  his  affliction, 

His  cross  and  bitter  pain, 
Affords  me  joy  while  living, 

And  dying  will  be  gain. 
In  his  reproach  is  honor, 

In  his  rude  cross  a  crown, 
And  in  his  love  a  treasure 

Surpassing  all  renown. 

Oh,  let  me  feel  his  dear  love, 

Which  is  a  boundless  sea, 
Attracting  my  soul  above, 

O  Lord  my  God,  to  Thee. 
Let  the  rays  of  righteousness, 

The  bright,  heavenly  light, 
Cheer  my  weak  and  fainting  heart, 

And  bring  heaven  near  and  bright. 
Amen. 


100 


THE   WONDERS   OF   GOD. 


97 


A 


ST.  SIMON.    M.  9.     [7s  &  6s.] 


zfc 


!** 


a 


z^_ 


z 


T~-pr 

-EJ. 


^ 


^     S     <%>  ^ 


^==3Z 


U 


#fer^ 

1  . 

— 3 — 

| 

—4- 

—&-#7z — 

— t- 

— ^ — 

— 1- 

H- 

— J^ 

f- 

-^ 

1 — 

s\ — 1 

#5 i=-*- 

— k— — 

— i 

— ^ — 

— <5> — 

ft 

— « 

[57 
— » — 

-  %- 

& 

-fH 

— I 

— <s>— 

&i=2 


^=^ 


r 


M.  9. 
Diwedd  gofidian, 

1  Ar  fyr  fe  dderfydd  galar, 

Caethiwed,  cur,  a  phoen  ; 
Daw  Jubili  dragwyddol 

I  bawb  sy  'n  caru  'r  Oen: 
Mae  eto  'n  ol  orphwysfa, 

0  gylch  yr  orsedd  Ian, 
I  blant  y  gorthrymderau 

1  seinio  nefol  gan. 

2  Ac  os  yr  annheilyngaf 

Yn  mysg  y  dyrfa  Ian, 
Fydd  byth  a'i  fawl  bereiddiaf — 

A  gyfvd  uwchaf  gan  ; 
A  ddichon  y  bydd  rhywun 

O  fewn  Caersalem  fry, 
A  chwery  danau  'r  delyn 

I'r  Oen  yn  well  na  mi? 

3  O'r  diwedd  daeth  y  bore, 

Sef  dydd  i  lawenhau  ; 
Daeth  nefoedd  at  y  ddaear — 

Daeth  Iesu  i'n  rhyddhau 
Mae  wedi  agor  llwybr 

O'r  ddaear  hyd  y  nen, 
A  drysau  'r  wir  Baradwys 

Agor  odd  led  y  pen. 

Amen. 


^=W 


7s  &  6s. 
The  Lord  hath  done  Great  Things. 

1  When  God  arose,  the  nation 

From  bondage  to  redeem, 
The  joy  of  our  salvation 

Came  to  us  like  a  dream. 
Our  hearts  with  triumph  bounded, 

Our  lips  ran  o'er  with  praise, 
The  heathen  stood  confounded 

At  God's  mysterious  ways. 

2  They  said,  The  Lord  hath  wonders 

Wrought  for  his  captives  sad ; 
The  Lord  hath  done  great  wonders, 

And  therefore  we  are  glad. 
Lord,  all  the  remnant  weary 

Bring  back  to  Zion  still, 
As  brooks  in  south  lands  dreary 

Their  thirsty  channels  fill. 

3  Full  many  cast  in  sadness 

Their  seed  on  parching  soil, 
Who  yet  shall  reap  in  gladness 

The  harvest  of  their  toil. 
He  who  in  tears  departed 

With  precious  seed  at  morn, 
Shall  homeward  fare  light-hearted 

With  sheaves  of  golden  corn. 
Amen. 


101 


98 


VICTORY. 

LUBECK.    M.  9.     [7s  &  6s.] 


Z£ 


24 


-<^ 


^       g 


^ ^ 


3t 


^ 


:£z^g=g: 


-a- 


£ 


-ffl fij. 


rr 


i 


EE 


# 


"W 


^ "^=JF 


-*" 


S^ 


-^ ^L 


^2- 


-Ui 


^_ 


JO- 


%=-?—?->& 


m 


-&==&-- 


^E^ 


-&- 


r 


I 


fc=± 


B 


-&- 


i 


22 


=F=t 


1 


<!$< <5? ' (^ 


^±* 


^ 


22: 


^ 


1&3EE^=^^ 


£=* 


m 


-a- 


:g: 


s 


^2- 


^T 


I 


a 


II 


—  g^ 


"«■ 


_J J 1 1 6*. 


& 


izr 


-P- (« ^L 


^-42- 


■£2- 


BE 


V—ZZSL 


31 


I^ 


r 


?E 


:^r 


M.  9. 

Y  fuddugoliaeth  yn  rhyfedd. 

Os  gwelir  fi,  bechadur, 

Ryw  ddydd  ar  ben  fy  nhaith, 
Rhyfeddol  fydd  y  canu, 

A  newydd  fydd  yr  iaith ; 
Yn  seinio  buddugoliaeth 

Am  iachawdwriaeth  lawn, 
Heb  ofni  colli'r  frwydr 

Y  boreu  na'r  prydnawn. 

Amen. 


102 


7s  &  6s. 


The  Victory  Surprising, 

If  I,  the  sin  benighted, 

At  length  attain  the  goal, 
Oh,  what  will  be  the  transport 

Of  my  enraptured  soul ; 
The  triumph  celebrating 

Of  saving  mercy's  power, 
Nor  dread  again  to  perish, 

Nor  wander  evermore. 

Amen. 


99 


PRAYER. 

LLYDAW.     M.  9.     [7s  &  6s.] 


^ 


-#— #- 


e 


1SL 


~Z2L 


^ 


M.  9. 

G-weddi, 

1  Pechadur  wyf,  O  Arglwydd, 

Yn  euro  wrth  dy  ddor ; 
Erioed  mae  dy  drugaredd 

Yn  para  yn  ystore  ; 
Er  iti  faddan  beian 

Eifedi'r  tywod  man 
Gwn  fod  dy  hen  drugaredd, 

Lown  cymaint  ag  o'r  blean. 

2  Gwasgara'r  tew  gymylau, 

Oddiyraa  i  dy  fy  Nhad  ; 
Dadguddia  imi  beunydd 

Yr  iachydwriaeth  rad  ; 
Llefara  air  dy  hunan 

Wrth  f ' enaid  egwan  trist, 
Dy  fod  yn  maddeu  'meiau 

Trwy  haeddiant  Iesu  Crist. 

Amen. 


7s  &  6s. 
Prayer, 

Behold  a  poor  sinner,  Lord, 

Now  knocking  at  Thy  door ; 
O  let  Thy  depth  of  mercy 

Be  mine  in  endless  store. 
Though  Thou  hast  pardoned  millions 

Of  guilty,  sinful  men, 
Yet  Thy  great  stores  of  mercy 

Forever  will  remain. 

The  clouds,  O  Lord,  do  scatter 

Between  me  and  Thy  face ; 
Reveal  to  me  the  glory 

Of  Thy  redeeming  grace  ; 
Speak  Thou  in  words  of  mercy, 

While  in  distress  I  call ; 
And  let  me  taste  forgiveness, 

Through  Christ,  my  all  in  all. 

Amen. 


103 


CONFIDENCE. 


100 


m 


WEBB.    M.  9.    [7s  &  6s. 


^=± 


5^ 


3=3t 


*± 


^— ,  ,  r- 


L-zf-=L^ — * — * — £ 


£rx 


4-*- 


^— * 


fe&~ 

■  ,    ,      j     , 1 1 LrH r-   -r-l N-  ,       4- 

-H       i ! — ^      « — r-  J-    ^          j      H  >     d    i — dh— « 

— # # — 

1                                             i                                     1 
— *-,-*— r  * *  — * #-r,s2 r-J— r  *~t— *— J »   ■  ^ 

^  -> — » — i — #   p  i~   "~+^~tr    P   r  r   h 

1 
JL   J, 

*ZJ?— \ 

i    -  p    |      » — 1 — r-i? — v   1  1    II y — -  . 

■  y 

i 


ea 


--V-I- 


g=^ 


!rp=t 


53 


£^V 


is 


-B-rP—r    •    »-r  ^ in 

fJB  r  rir^tl 


M.  9. 
Hyder. 
Mi  rof  fy  mai  ar  Iesu — 

Difeius  Oen  fy  Nuw ; 
Efe  sydd  yn  gwaredu 

Eneidiau  dynol  ryw ; 
F'euogrwydd  at  yr  Iesu 

A  ddygaf,  er  mor  fawr, 
Efe  a  wna  fy  nghanu 

Fel  eira  gwyn  ei  wawr. 

F'anghenion  at  yr  Iesu 

A  ddygaf  bob  yr  un  ; 
Fe  all  eu  llwyr  gyflenwi 

A'i  lawnder  mawr  ei  hun  ; 
Fy  nghwynion  blin  i'r  Iesu 

Gyflwynaf  'nawr  yn  brudd 
Mae'n  barod  i'm  diddanu 

A'm  rhoddi  'n  gwbl  rvdd. 

Gosodaf  ar  yr  Iesu 

Holl  bwys  fy  enaid  gwan, 
A'i  ras  fe'm  dwg  i  fyim 

O'r  anial  yn  y  man  : 
'R  wyn  earn  enw  'r  Iesu, 

Mae  megis  enaint  drud, 
A'i  arogl  yn  rhagori 

Ar  bobpeth  fedd  y  byd. 


7s  &  6s. 
Confidence. 
I  lay  my  sins  on  Jesus, 

The  spotless  Lamb  of  God, 
He  bears  them  all,  and  frees  us 

From  the  accursed  load : 
I  bring  my  guilt  to  Jesus, 

To  wash  my  crimson  stains 
White  in  his  blood  most  precious, 

Till  not  a  spot  remains. 

I  lay  my  wants  on  Jesus ; 

All  fulness  dwells  in  Him  ; 
He  heals  all  my  diseases, 

He  doth  my  soul  redeem  : 
I  lay  my  griefs  on  Jesus, 

My  burdens  and  my  cares ; 
He  from  them  all  releases. 

He  all  my  sorrows  shares. 

I  rest  my  soul  on  Jesus, 

This  weary  soul  of  mine; 
His  right  hand  me  embraces, 

I  on  his  breast  recline: 
I  love  the  Name  of  Jesus, 

Immanuel,  Christ,  the  Lord  ; 
Like  fragrance  on  the  breezes, 

His  Name  abroad  is  poured. 


104 


MISSIONARY    HYMN. 


101 


MISSIONARY.    M.  9.    [7s  &  6s.] 


-fl-r-3 — n 

M 1 1 1- 

H -i 

i — i — 1 — i" 

J     '     J  . 

JL.  \*  * 

J     4     •!     ^ 

rj,          \ 

j 

J     *     m 

fm  ™  o 

*      J      J      J 

0 

i    j     ,    * 

&^m 

*               , 

IM/  "  "  -5     /2? 

9       m       e       9 

e5?    _ 

_# 

#" 

j    «    j    # 

&     Z 

p 

m      m      m 

9 

J            j 

„    ♦      -       -       •     - 

■0- 

*"-*  .#-  *-  -0-  -*- . 

| 

0 

r:—- 2-^- 

# # # ^ 

>5         » 

■     *    # 

# — » — 0 0 — 

y  k« 

&    • 

'A  4 

M.  9. 
Hymn  Genhadol. 

1  O  Greenland  oer  fynyddig, 

O  draethau  India  fawr, 
Lie  treigla  dyfroedd  Affrig, 

Eu  tywod  aur  i  lawr, 
O  lawer  gwlad  ddyfradwy, 

O  lanau'r  palmwydd  gwyrdd, 
Erfyniant  ein  cynorthwy 

Rhag  coelgrefyddau  fyrdd. 

2  Er  bod  mewn  pell  ynysoedd 

AweloD  per  yn  liael. 
A  hyfryd  en  hardaloedd ;     • 

A  dim  ond  dyn  yn  wael ; 
Yn  ofer  gwelir  yno 

Fendithion  Duw  ar  daen  ; 
Y  bobloedd  yn  en  dellni 

Addolant  bren  a  maen. 

3  A  fvdd  i  ni  oleuwyd 

Trwy  rhodd  y  nefoedd  fry, 
Xacau  golenni  :r  bywyd 

I'r  saw!  mewn  t'wyllwch  sy? 
Achnbiaetb,  O  achubiaeth ! 

Dadganer  dros  y  Ilawr, 
Xes  dysgo  pob  cenhedlaeth 

Adnabod  Iesn  mawr. 

4  Ewch  wyntoedd.  eweb  a'r  newydd, 

A  chwithau  foroedd  mawr, 
Xes  bo'i  ogonawl  gynydd 

Yn  llenwi  daear  lawr ; 
A  boedd  i'r  Oen  fu'n  gwaedu 

Dros  feiau  dynol  ryw. 
Mewn  mawredd  i  deyrnasu 

Yn  Brvnwr  ac  yn  Dduw. 


7s  &  6s. 
Missionary  Hymn. 
From  Greenland's  icy  mountains, 

From  India's  coral  strand. 
Where  Afric's  sunny  fountains 

Roll  down  their  golden  sand ; 
From  many  an  ancient  river, 

From  many  a  palmy  plain, 
They  call  us  to  deliver 

Their  land  from  error's  chain. 
What  though  the  spicy  breezes 

Blow  soft  o'er  Ceylon's  isle  : 
Though  every  prospect  pleases, 

And  only  man  is  vile  ; 
In  vain  with  lavish  kindness 

The  gifts  of  God  are  strown  ; 
The  heathen,  in  bis  blindness, 

Bows  down  to  wood  and  stone. 
Can  we,  whose  souls  are  lighted 

With  wisdom  from  on  high, 
Can  we,  to  men  benighted, 

The  lamp  of  life  deny  ? 
Salvation,  oh,  salvation ! 

The  joyful  sound  proclaim, 
Till  each  remotest  nation 

Has  learned  Messiah's  name. 
Waft,  waft,  ye  winds,  his  story, 

And  yon.  ye  waters,  roll, 
Till,  like  a  sea  of  glory. 

It  spreads  from  pole  to  pole  ; 
Till  o'er  our  ransomed  nature, 

The  Lamb  for  sinners  slain, 
Redeemer.  King.  Creator, 

In  bliss  returns  to  reign  ! 


105 


GOD   OUR    REFUGE. 

102         DENTON'S   GREEN.     M.  9.     [7s  &  6s.] 


i 


^=r 


t 


& 


G,- 


i^ 


2^S 


25: 


^ 


:a       ^g. 


% 


t=f 


=5? 


i 


^g 


^ 


£     1=     #.     ■#..*.     :g:      :£ 

j tj #_^ ,__ 


^ 


:a_». 


s 


i 


i h 


V 


rr 


*    £ 


tt  .f    r 


* 


£=* 


SI 


2 


M.  9. 

Cymorth  i  lechu. 

O  Arglwydd  Dduw  rhagluniaeth 

Ac  iachawdwriaeth  dyn, 
Tydi  sy'n  llywodraethu 

Y  byd  a'r  nef  dy  hun, 
Yn  wyneb  pob  caledi 

Y  sydd,  neu  eto  ddaw, 
Dod  gadarn  gymorth  imi 

I  lechu  yn  dy  law. 

Amen. 


7s  &  6s. 
Prayer  for  Shelter. 

Eternal  God,  who  rulest 
The  whole  creation  wide, 

And  dost  for  guilty  sinners 
Mercy  and  grace  provide ; 

In  depth  of  every  sorrow 
That  is,  or  time  may  bring, 

Oh,  give  us  help  to  shelter 


Beneath  Thy  tender  wing. 


Amen. 


100 


THE    BLOOD. 

103  PENITENCE.     M.  9.     [7s  &  6s.] 


Q     '3     - 

r           *          -V-r 
">        0i0         0      I_* 

_JS:+  |_i  ^j-^ 

N 

^       ^=] 

B: f-73— •— 

#              #             *            # 
m                                       m 

-S     J 

0          • 
0         0 

^-?-#— 0  — 

— # — # — # — — 

— # 0 

y-1 

—^—■A 

R :  ->—       — #-  -* — U — 5 — 

«^-? 0 0 — 0 0 

_• '    1  l,  1 „ 1 ,  1  ;  ■  1 

p-^it^f^ffP 


s 


^Si 


T_«_ 


P^ 


a 


^ 


m 


3ZI 


M.    9. 
Y  gwaed,  y  gwaed. 

Y  gwaed,  y  gwaed  a  lifodd 
Ar  groesbren  on  prydnawn  ; 

Rhinweddau  hwnw  roddodd 
I'r  ddeddf  foddlonrwydd  llawn 

Y  gwaed,  y  gwaed  a  olcha 
Bechadur  du  yn  wyn  : — 

Dadseiniwo  haleluia, 
Am  waed  Calfaria  fryn. 

Y  gwaed,  y  gwaed  a  egyr 
Holl  byrth  y  nefoedd  Ion  ; 

Y  gwaed,  y  gwaed  rydd  gysur 
Dan  holl  gurfeydd  y  fron : 

Ar  fryniau  anfarwoldeb, 
Pan  yno  sang  fy  nhraed, 

Fy  nghan  i  dragwyddoldeb 
Gaiff  fod — Y  gwaed,  y  srwaed ! 


mm 


1 


7s  &  6s. 

The  Blood. 

1  The  blood  which  from  my  blessed 

Redeemer's  heart  did  flow, 
Gaye  justice  satisfaction 

And  magnified  the  law  ; 
The  blood  which  makes  a  sinner, 

However  guilty,  free, 
Through  life's  eventful  season, 

Shall  be  a  song  to  me. 

2  The  blood,  the  blood  which  opens 

The  gates  of  heaven  above, 
Shall  fill  my  mournful  spirit 

With  joy  divine  and  love  : 
When  on  the  hills  of  glory 

My  weary  foot  shall  tread. 
My  joyful  song  forever 

Shall  be.  The  blood,  the  blood. 


101 


GOD'S    WORD. 


104 


ABERHONDDU.    M.  9.    [7s  &  6s.] 


ifeisl 


M.  9. 

Gair  Duw. 

Y  nefoedd  Ian  ddadgana 

Ogoniant  Awdwr  byd, 
A  dydd  i  ddydd  a  draetha 

Ei  fawredd  ef  o  hyd  ; 
Hyawdledd  eu  distawrwydd 

Anoga  ddynol  ryw, 
I  ddeffro  o'u  cysgadrwydd 

I  wir  folianu  Duw. 
Ei  santaidd  Air  rydd  olau 

Sydd  ganmil  gwell  i  ni 
Nag  eiddo'r  fmrfafenau 

Xu'r  dydd  er  maint  eu  bri ; 
Arweinia'r  llesg  ymdeithydd, 

Yn  ddoeth  y  gwirion  wna, 
A  than  bob  trallod  beunydd 

Yr  athrist  lawenha. 
Ei  Air  sydd  werthfawrocach 

Na  disglaer  berlau'r  byd  ; 
A'i  ddeddfau  ynt  ragorach 

Na'r  gwin  a'r  gwleddoedd  drud  ; 
Mor  ddoeth  yw  pob  gorcliymyn 

A  rodda  Brenin  Nef; 
Mor  ddedwydd  yw'r  credadyn 

A  geisia  'i  gadw  ef. 

Amen. 


7s  &  6s. 

God's  Word. 

The  heavens  declare  his  glory, 

Their  Maker's  skill  the  skies; 
Each  day  repeats  the  story. 

And  night  to  night  replies. 
Their  silent  proclamation 

Throughout  the  earth  is  heard ; 
The  record  of  creation, 

The  page  of  nature's  word. 
So  pure,  so  soul-restoring, 

Is  truth's  diviner  ray  ; 
A  brighter  radiance  pouring 

Than  all  the  pomp  of  day  : 
The  wanderer  surely  guiding, 

It  makes  the  simple  wise  ; 
And,  evermore  abiding, 

Unfailing  joy  supplies. 
Thy  word  is  richer  treasure 

Than  lurks  within  the  mine; 
And  daintiest  fare  less  pleasure 

Yields  than  this  food  divine. 
How  wise  each  kind  monition  ! 

Led  by  Thy  counsels,  Lord, 
How  safe  the  saints'  condition, 

How  great  is  their  reward ! 

Amen. 


108 


MY   SALVATION. 

203  YARMOUTH.     M.  9.     [7s  &  6s.] 


£rv* — 

-J — J--J- 

-     — *=F 

^-9-± 

Tc  c  fir.irif  f  f 

^ 

0N   =F 

— ^ — r 

;      1      1 
— 1 — H    *  > 

1 
2? 

:_s 

J      "4- 

*■ 

—&— 

0 

-H-f-| 

p 

1 — ^ — 

:— <$> — 

— *- 

J2 

0 1 

tf 

^— 9 — ffl— 

•- 

1  1 1 

£2 

H — 

b 

-L- 

— ^— I 
i 

— ^ — 

1    " 

' 

JL  b     *       J      #                                                                                                                       * 

^       _     i— ,— a — S     ^ J — d — w—1 f-  * w-  -*-  0—0—0 — *- 

gMj— [ — f — » — r    fr  >     -=- ^ — -*-  -^ 

$ 


J L 


m 


9hF 


^ 0- 


M.  9. 
Dufr  yw  fy  iachawdwriaeth, 

Duw  yw  fy  iachawdwriaeth 

Pa  achos  ofni  sydd  ? 
Yn  awr  y  brofedigaeth 

Fy  ngrym  a'm  goleu  fydd 
Pe  codai  llu  i'm  herbyn, 

Mi  safwn  yn  ddi-fraw, 
'D  oes  neb  a  all  fy  nhrechu, 

Tra  byddo  Duw  gerllaw. 

Fy  enaid  rho  dy  ymddiried 

Yn  hollol  yn  yr  Un 
A  all  dy  gynorthwyo 

Yn  nydd  y  trallod  blin ; 
Er  cryfed  dy  elynion, 

Er  lleied  yw  dy  rym, 
Dy  Dduw  sydd  Hollalluog, 

Ni  raid  it'  ofhi  dim. 


7s  &  6s. 
My  Salvation, 
God  is  my  strong  salyation  ; 

What  foe  haye  I  to  fear  ? 
In  darkness  and  temptation, 

My  Light,  my  Help  is  near : 
Though  hosts  encamp  around  me, 

Firm  in  the  fight  I  stand ; 
What  terror  can  confound  me, 

With  God  at  my  right  hand  ? 

Place  on  the  Lord  reliance  : 

My  soul,  with  courage  wait ; 
His  truth  be  thine  affiance. 

When  faint  and  desolate : 
His  might  thy  heart  shall  strengthen, 

His  love  thy  joy  increase  ; 
Mercy  thy  day  shall  lengthen ; 

The  Lord  will  give  thee  peace. 


109 


THE    HEAVENLY    BREEZE. 


106 


EWING.     M.  9.     [7s  &  6s.] 


z3-     -^     -st 


§lS 


■zy 


JSL 


w 


-^ 


T=F 


-^ 


& 


G> 


^> 


^=$&- 


f-H — I- 


P! 


^SL 


-^-      j±- 


^" 


PP 


g    g   4-rt 


■**■  ■?- 


B 


■W- 


.^_.._#_J-^ 


2£ 


IgZdll 


I 


M.  9. 

Awel  mynydd  Sion, 

1  O  Arglwydd,  dyro  awel, 

A  hono  'n  awel  gref, 
A  godo  f '  ysbryd  egwan 

O'r  ddaear  hyd  y  nef ! 
Yr  awel  sy  'n  gwasgaru 

Y  tew  gymylau  mawr  ; 
Mae  f '  enaid  am  ei  theimlo — 

O'r  nefoedd  doed  i  lawr. 

2  Awelon  mynydd  Sioh 

Sy  'n  enyn  nefol  dan, 
Awelon  mynydd  Sion 

A  nertha  'nghamrau  'mlaen 
Dan  awel  mynydd  Sion 

Mi  genais  beth  cyn  hyn ; 
Mi  ganaf  ronyn  eto, 

Nes  d'od  i  Sion  fryn.  Amen. 


7s  &  6s. 

The  Heavenly  Breeze. 

1  O  Lord,  give  us  the  breezes, 

Oh,  give  the  tearful  eyes, 
Oh,  let  us  in  our  weakness 

See  unbeclouded  skies. 
The  mighty  wind  will  scatter 

The  clouds  all  from  the  sky, 
The  clouds  that  now  are  hiding 

From  us  the  light  on  high. 

2  The  breezes  from  Sion's  hill 

Will  fan  the  heavenly  flame, 
The  breezes  from  Sion's  hill 

Will  help  the  weak  and  maim. 
By  the  gales  from  Sion's  hill 

We  've  sang  in  days  of  yore, 
By  gales  of  holy  Sion 

We'll  sing  and  Thee  adore.  Amen. 


110 


THE    NEW   JERUSALEM. 


107 


Tune. 


M.  9. 

T  Jerusalem  nefol. 

1  'R  wy'n  llefain  o'r  anialwch, 

Am  byrth  fy  ninas  wiw  ; 
Jerusalem  fy  nghartref, 

Jerusalem  fy  Nuw ! 
Pa  bryd  y  caiff  fy  llygaid, 

Pa  bryd  y  caiff  fy  mhen, 
Ymagor  ac  ymorphwys 

Yn  mro  Caersalem  wen. 

2  Gad  i  mi  fara  'r  bywyd, 

Gad  i  mi  'r  dyfroedd  byw, 
Ar  ddeheu  law  fy  Mhrynwr, 

Yn  ninas  wen  fy  Nuw  ! 
'R  wy'n  sefyll  ac  yn  euro, 

O  agor  dithau  'r  ddor ! 
Am  Sabboth  ac  am  deml, 

Jerusalem  fy  lor ! 

3  'R  wy'n  trigo  ar  y  ddaear, 

Gan  edrych  ar  y  wawr, 
A  dysgwyl  am  ddisgyniad 

Jerusalem  i  lawr ; 
Wrth  wel'd  y  nef  yn  gwenu 

Ar  ael  y  cwmwl  draw, 
'R  wy'n  credu  ac  yn  canu 

Jerusalem  a  ddaw. 

4  Er  dalled  yw  fy  ngolwg, 

Er  trymed  yw  fy  nghlyw, 
Mi  welaf  mewn  addewid — 

Jerusalem  fy  Nuw ! 
Mi  welaf  deml  S'ion, 

Mi  glywaf  Jubili, 
Mi  welaf  ddinas  santaidd, 

Jerusalem  yw  ni !  Amen. 


EWING. 

7s  &  6s. 

The  New  Jerusalem. 

1  Jerusalem,  the  golden, 

With  milk  and  honey  blest! 
Beneath  thy  contemplation 

Sink  heart  and  voice  oppressed. 
I  know  not,  oh,  I  know  not 

What  social  joys  are  there, 
What  radiancy  of  glory, 

What  light  beyond  compare. 

2  Jerusalem,  the  glorious ! 

The  glory  of  the  elect, — 
Oh,  dear  and  future  vision 

That  eager  hearts  expect ! 
Ev'n  now  by  faith  I  see  thee, 

Ev'n  here  thy  wTalls  discern ; 
To  thee  my  thoughts  are  kindled, 

And  strive,  and  pant,  and  yearn! 

3  The  Cross  is  all  thy  splendor, 

The  Crucified,  thy  praise ; 
His  laud  and  benediction 

Thy  ransomed  people  raise; — 
Jerusalem !  exulting 

On  that  securest  shore, 
I  hope  thee,  wish  thee,  sing  thee, 

And  love  thee  evermore ! 

4  Oh,  sweet  and  blessed  country ! 

Shall  I  e'er  see  thy  face? 
Oh,  sweet  and  blessed  country ! 

Shall  I  e'er  win  thy  grace  ? — 
Exult,  oh,  dust  and  ashes ! 

The  Lord  shall  be  thy  part ; 

His  only,  his  forever, 

Thou  shalt  be,  and  thou  art !   Amen. 
Ill 


THE   MERCY-SEAT. 

108  EDINBURGH.     M.  10.    [8s  &  7s.] 


^Pi 


'-&=& 


-<& — &- 


*=& 


-&-*- 


jz- 


^-^ 


i^_  i 


Sr- 


m 


^5->7 


EE3^ 


'&-. 


^=F 


H^- 


2T_ 


22: 


i 


^ 


OS     q^ 


<•- 


S 


SEEf 


-^ ffl- 


13?! 


321 


i 


a 


§ 


ii^EZ 


22: 


22: 


<p- 


T$* fi* ^— 


l 


*=£ 


Bt^ 


C 


*       <7- 


>— |g^— g     "^"l^ 


2 


-^ — ^ 


a 


-^r 


M.  lO. 

Y  Drugareddfa. 
Dyma  babell  y  cyfarfod, 

Dyma  gymod  yn  y  gwa'd ; 
Dyma  noddfa  i  lofruddion, 

Dyma  i  gleifion  Feddyg  rhad  ; 
Dyma  fan  yn  ymyl  Duwdod 

I  bechadur  wneud  ei  nyth, 
A  chyfiawnder  pur  y  nefoedd 

Yho'n  gwenu  arno  byth. 

Dyma  frawd  a  aned  i  ni, 

Erbyn  c'ledi  a  phob  chvy  ; 
Ff  yddlon  ydy w,  llawn  tosturi, 

Headdai  gael  ei  foli'n  fwy  ; 
Rhyddhawd  caethion,  meddyg  cleifign 

If  ordd  i  Seion  union  y  w, 
Ffynon  loew,  Bywyd  meirw, 

Arch  i  gadw  dyn  yw  Duw. 

Amen. 


8s  &  7s. 
The  Mercy-Seat. 

1  Here,  behold  the  seat  of  mercy ; 

Here,  from  doubt  and  fear  release ; 
Here  a  refuge  for  the  guilty ; 

Here  are  joy,  and  health,  and  peace  ; 
Here  a  covert  near  the  Godhead, 

Where  the  vile  may  make  their  nest ; 
Justice  smiling  fond  approval, 

Honored  law  declares  them  blest. 

2  See  the  Saviour  for  the  guilty, 

A  Brother  for  the  day  of  need ; 
Faithful,  tender,  full  of  pity, 

He  should  have  our  praise  indeed. 
Great  Redeemer  and  Physician, 

The  true  way  to  Sion  He, 
Living  Fountain,  true  Salvation, 

Ark  where  guilty  man  may  flee. 
Amen. 


112 


ATONEMENT. 


109  BENDITHIAD.     M.  lO.     [8s  &  7s.] 

y   ■   i   i  J 


i 


*M 


r^: 


* 


J=£ 


^ 


sn^ 


*=% 


V5z- 


-&-    -|»    -&- 
-75 — ^ — ■ — 


n 


3E 


£ 


-f9- 


1BL 


y~^ 


Zz 


1 


i 


I* 


z£ 


^ p 


>?=*: 


te 


^^2=^ 


P£ 


-j^ 


-^^F 


^-# 


z 


m 


jy a. 


-5 


-«> — ^ 


•gr 


:^Z22I 


1-4- 


V=^ 


32: 


lS*- 


zzz: 


a 


M.  lO. 

Diolchgarwch  am  yr  lawn. 

1  Henffych  well !  anwylaf  Iesu, 

Henffych  Frenin  Canaan  wlad ; 
Ti  oddefaist  i'n  gwaredu, 

'Nillaist  iachawdwriaeth  rad ; 
Henffych  Geidwad  pechaduriaid, 

Dygaist  bechod  dynolryw  ; 
Trwy  dy  haeddiant  annherfynol, 

Codir  myrdd  o  feirw'n  fyw. 

2  Oen  y  pasg,  trwy  drefniad  dwyfol, 

Beiau  fyrdd  ro'w'd  arnat  ti ; 
Maeddaist  hwynt,a  gwnaethost  gymod, 

Cyniod  cyflawn  trosom  ni ; 
Trwy  dy  haeddiant  mawr  agoraist 

Hawddgar  byrth  Caersalem  Ion  ; 
Hedd  fel  moroedd  mawr  sy'n  llifo 

Fry  o'r  nef  i'r  ddaear  hon. 

3  Teilwng  wyt  o'r  mawl  diderfyn 

Roddir  gan  angelaidd  gor, 
Ac  o  fawl  y  gwaredigion, 

'Nol  diflano  tir  a  mor  ; 
Pe  bai  genym  delyn  Gabriel, 

A'i  fedrusrwydd  at  y  gwaith  ; 
O  mor  felus  fyddai'n  canu, 

Canu  a  felusai'n  taith. 

Amen. 


\ 


8s  &  7s. 
Gratitude  for  the  Atonement. 

Hail!  Thou  once  despised  Jesus, 

Hail,  Thou  Galilean  King ; 
Thou  didst  suffer  to  release  us, 

Thou  didst  free  salvation  bring. 
Hail,  Thou  agonizing  Saviour, 

Bearer  of  our  sins  and  shame ; 
By  Thy  merits  Ave  find  favor, 

Life  is  given  through  Thy  name. 
Paschal  Lamb,  by  God  appointed, 

All  our  sins  on  Thee  were  laid  ; 
By  almighty  love  anointed, 

Thou  hast  full  atonement  made; 
All  Thy  people  are  forgiven, 

Through  the  virtue  of  Thy  blood ; 
Open'd  is  the  gate  of  heaven, 

Peace  is  made  'twixt  man  and  God. 
Worship,  honor,  power,  and  blessing, 

Thou  art  worthy  to  receive ; 
Loudest  praises,  without  ceasing, 

Meet  it  is  for  us  to  give ; 
Help,  ye  bright  angelic  spirits, 

Bring  your  sweetest,  noblest  lays  ; 
Help  to  sing  our  Saviour's  merits, 

Help  to  chant  Immanuel's  praise. 
Amen. 


H 


113 


CHRIST'S    TRIUMPH. 

HYFRYDOL.     M.  10.     [8s  &  7s.] 


M.  lO. 

Buddugohaeth  Crist. 

1  Marchog,  Iesu,  yn  llwyddianus, 

Gwisg  dy  gleddyf  ar  dy  glun ; 
Nis  gall  daear  dy  wrthsefyll, 

Chwaith  nag  uffern  fawr  ei  him  ; 
Mae  dy  enw  mor  ardderchog, 

Pob  rhyw  elvn  gilia  draw  ; 
Mae  rhyw  arswyd  trwy'r  greadigaeth 

Pan  y  byddi  di  gerllaw. 

2  Minau  bellach  orfoleddaf 

Fod  y  Jubil  fawr  yn  d'od, 
Pan  gyflawnir  bod  addawid 

Roddodd  Jesu  mawr  erioed  ; 
Mil  of  filoed  myrdd  myrddynan 

Ddaw  o  uthaf  tywyll  fvd, 
Gad  dawns  ac  udgorn  arian, 

Mewn  i  Salem  byr  yn  nghgd. 

Amen. 


8s  &  7s. 
The  Triumph  of  Christ. 

1  Ride  in  triumph,  holy  Saviour, 

Go  and  conquer  o'er  the  land  ; 
Earth  and  hell,  with  all  their  forces, 

Now  before  Thee  cannot  stand  ; 
At  the  radiance  of  Thy  glory. 

Every  foe  must  flee  away  ; 
All  creation  thrills  with  terror 

Under  Thine  eternal  sway. 

2  Now  in  triumph  our  Lord  is  come, 

Raise  the  song  of  victory ; 
Yes,now,He  brings  the  ransomed  home 

In  this  the  day  of  jubilee. 
Yet  millions  more  from  every  land 

Shall  come  with  the  dance  and  song, 
To  take  their  seats  at  his  right  hand, 

Without  fear  that  grieved  them  long. 

Amen. 


114 


THE   CHRISTIAN'S   DESIRE. 

Ill  HAMBURGH.     M.  10.    [8s  &  7s.] 


* 


d^ 


TZ. 


% 


=g=^—^ 


2 


m 


m 


-g— g— *■ 


jQ.     ^L 


ZT     -£2- 


Jl. 


T 


^m 


i 


^ 


i^P 


¥ 


jSX. 


& 


■ZL         -0. 


IS- 


&- 


0-»- 


+-*—A ^ 


iRr 

~^— 

— ^ — 

&       & 

\ 
— ^ — 

— ^ — 

-Hi 

* 
^ 

sz 

5> 

1 
J2. 

Z2. 

<2 

% 

+  4 

| 

-*• 
— 0- — 

— &- 

_y  tt 

i 

— is?- 

*— 0- 

0     &- 

-#^ 

0-*- 

<* 

&    . 

-nfi3 

—&- 

/^ 

—  J 

M.   10. 

Aros  yn  y  ty. 

O  am  nerth  i  dreulio'm  dyddiau 

Yn  nghynteddoedd  ty  fy  Xhad ; 
Byw  yn  nghanol  y  goleuni, 

T'w'lhvch  obry  tan  fy  nhra'd; 
Byw  heb  fachlud  haul  un  amser, 

Byw  heb  gwmwl,  byw  heb  boen, 
Byw  ar  gariad  anorehfygol, 

Pur  y  croeshoeliedig  Oen. 

Dyro  olwg  ar  dy  haeddiant, 
Golwg  ar  dy  deyrnas  rad ; 

Brynwyd  imi,  ac  a  seliwyd, 
Seliwyd  imi  a  dy  wa'd  ; 

Rho  im'  gyrehu  tuag  ato, 
Peidio  byth  a  llwfrhau  ; 

Ar  fv  nhaith  ni  cheisiaf  orenyt, 


Ond  yn  unig  dy  fwynhau. 


Amen. 


8s  &  7s. 
The  Christian's  Desire, 

1  Aid  me,  Lord,  always  to  tarry 

In  my  Father's  courts  below ; 
Live  in  light  divine  and  glorious, 

Without  darkness,  without  woe  ; 
Live  without  the  sun's  departure, 

Live  without  a  cloud  or  j)ain ; 
Live  on  Jesus'  love  unconquer'd, 

Who  on  Calvary  was  slain. 

2  Let  me  view  the  great  atonement, 

And  the  kingdom  which  is  mine, 
Which  Thy  blood  hath  purchas'd  for 

Sealed  also  as  divine  ;  [me, 

Let  me  daily  strive  to  find  it, 

Let  this  be  my  chief  employ ; 
On  my  march  I  ask  no  favor 

But  Thy  presence  to  enjoy. 

Amen. 


115 


112 


FRIEND    OF   SINNERS. 

EIFIONYDD.     M.  lO.     [8s  &  7s.] 


M.   lO. 
Cyfaill  pecliadur. 

O  Iachawdwr  pechaduriaid, 

Sydd  a'r  gallu  yn  dy  law, 
Rho  oleuni,  hwylia'm  henaid 

Dros  y  cefnfor  garw  draw  ; 
Gad  i'r  wawr  fod  o  fy  wyneb, 

Rho  fy  enaid  Uesg  yn  rhydd ; 
Nes  i'r  haulwen  ddysglaer  godi, 

Tywys  fi  wrth  y  seren  ddydd. 

O  ynfydrwydd,  O  ffolineb, 

Im'  erioed  i  roddi'm  bryd 
Ar  un  tegan,  ar  im  pleser 

Welais  eto  yn  y  byd  ; 
Y  mae'r  byd  yn  myned  heibio 

A'i  deganau  o  bob  rhyw, 
Tan  y  nef  ni  thai  ei  garu 

Wrthddrych  arall  ond  fy  Nuw. 
Amen. 


8s  &  7s. 
Friend  of  Sinners, 

Great  Redeemer,  Friend  of  sinners, 

Thou  hast  mighty  power  to  save ; 
Grant  me  light,  and  still  conduct  me 

Over  each  tempestuous  wave  ; 
May  my  soul  with  sacred  transport 

View  the  dawn  while  yet  afar, 
And  until  the  sun  arises, 

Lead  me  by  the  morning  star. 

Oh,  what  madness,  oh,  what  folly, 

That  my  thoughts  should  go  astray 
After  toys  and  empty  pleasures, 

Pleasures  only  for  a  day  ; 
This  vain  world,  with  all  its  trifles, 

Very  soon  will  be  no  more, 
There  's  no  object  worth  admiring, 

But  the  God  whom  I  adore. 

Amen. 


116 


A   STRANGER   HERE. 


113 


DISMISSION.    M.  10.     [8s  &  7s.] 


I 


EE 


fc£ 


± 


$=& 


w 


28- 


^2 *,- 


l 


i      r 


& 


o>- 


^& 


& 


§^ 


¥? 


s  <y 


te 


^: 


fe 


^3 


rfi — b ! Pi    - 

1 

!       i       !      1 

■  Vi  7, 1 1 — i 1 r 

— 1 1 1 h— 

H 

$$>  2  g — *7*_^ [ 

H^      A — ffl — «- 

-^S !^ 7^=^— #-5- 

-£> — ^ 

*#4\ 

■^ (^ p fi? ^^-g ^ 9-W-&—*-^L & »   F     ^^    ■  & — -^ &-*-&— G^^-* 

CV     U          ^                                     ^ 

r     <?       /^-w    ■ 

X        *"      & 

L)^ -2 ^ 22 

1        T         r° 

4^ — jz-   1    '    |    j 

!         i         ^ 

<2_ 

7? 

^-^->— ! — 1 — s — t— 

1 

i           o        «  * 

-f5>       ^ 

'        1         ' 

i    1 

M.   10. 
Yn  ddyeithr  yma, 

1  Dyn  dyeithr  ydwyf  yma, 

Draw  mae'm  genedigol  wlad  ; 
Draw  i'r  moroedd  mawr  tymhestlog, 

Ac  o  fewn  i'r  Ganaan  rad ; 
'Stormydd  hir  o  demtasiynau 

A'm  curasant  I  yn  mhell ; 
Tyred  awel  fwyn  y  dean, 

Chwyth  fi  i'r  baradwys  well. 

2  A  oes  neb  o'm  hen  gyfeillion 

A  ddaw'n  ddiddig  gyda  mi ; 
Ac  a  orwedd  wrth  fy  ochr, 

Obry  yn  y  ddaear  ddu  ; 
A  yw  cyfaill  ddim  ond  hyny, 

Tywallt  da  gran,  newid  gwedd  ; 
Pan  fo'r  pridd,  y  clai,  a'r  ceryg 

Arna'i'n  cwympo  yn  y  bedd. 

Amen. 


8s  &  7s. 
A  Stranger  here, 

1  In  this  land  I  am  a  stranger, 
Yonder  is  my  native  home, 

Far  beyond  the  stormy  billows,     [loom. 

Where    sweet    Canaan's    mountains 
Tempests  wild  from  sore  temptations 

Did  my  vessel  long  detain ; 
Speed,  O  gentle  southern  breezes, 

Aid  me  soon  to  cross  the  main. 

2  Will  not  any  old  companion, 
In  whose  love  I  now  confide, 

Step  with  me  to  death's  cold  regions, 
And  lie  closely  by  my  side ; 

Can  a  friend  show  no  more  kindness, 
Than  to  weep  and  look  aghast, 

When  the  dust  and  stones  together 
On  my  breathless  corpse  are  cast  ? 

Amen. 


117 


SUPPORT    IN    DEATH. 

114  ROUSSEAU.     M.  10.     [8s  &  7s.] 


2Z 


S^^SI 


&=% 


?2 


r 


i    i 


4  g      jg- 


f-  -r  T-J-r-%-  t:  t  -^t— 


p= 


i 


fe2±=i=± 


ig    y 


i 


sz: 


I       I 


sH--^!    4- 


^bi 


zt 


32= 


'^,       /V 


^i* 


f 


:^: 


z£ 


-»*- 


T^e 


* 


3: 


g 


-BE 


£3^^3 


i 


^ 


3tZ^I 


^g=^ 


a 


£=g 


I      I 


-«>-    ■&-     -&. 


:F3 


J. 


■«?- 


y  l 

.ha ks. 


3C 


m 


-w- 


M.  lO. 
Cyfaill  yn  angen. 
Yn  y  dyfroedd  mawr  a'r  tonau 

Nid  oes  neb  a  ddeil  fy  mhen, 
Ond  y  ffyddlawn  ArchofFeiriad 

A  fu  farw  ar  y  pren ; 
Cyfaill  yw  yn  afon  angeu 

Ddeil  fy  mhen  yn  uwch  na'r  don, 
Golwg  arno  wna  i  mi  ganu 

Yn  yr  afon  ddofn  hon. 

O  anfeidrol  rym  y  cariad ! 

Anorchfygol  ydyw'r  gras! 
Digyfnewid  yw'r  addewid, 

Pery  byth  o  hyn  i  ma's ! 
Hyn  yw'm  hangor  ar  y  cefnfor, 

Na  chyfnewid  meddwl  Duw  ; 
Fe  addawodd  na  chawn  farw, 

Y'nghlwyfau'r  Oen  y  cawn  i  fyw. 


8s  &  7s. 

Friend  in  Jordan, 

Who  amid  the  swelling  billows 

Can  sustain  my  sinking  head  ? 
None  but  that  divine  Redeemer 

Who  upon  the  cross  hath  bled  ; 
If  He  through  the  stormy  current 

O'er  the  wave  my  head  will  bear, 
If  a  gracious  look  vouchsafe  me, 

I  will  praise  Him  even  there. 

Oh,  the  strength  of  love  eternal ! 

Oh,  the  riches  of  his  grace ! 
He  will  always  keep  his  promise 

Which  I  in  the  Bible  trace; 
This  my  anchor  on  the  ocean, 

That  our  God  is  the  "  I  Am," 
He  hath  said,  "  Thou  shalt  not  perish," 

I  will  shelter  in  his  name. 


118 


DIVINE   WORSHIP. 


115        MOUNT   OF   OLIVES.     M.  10.     [8s  &  7s.] 


m 


m 


f^fr 


T 


*=w^^%- 


*? & /y  ■  <s? <s> &- 


~-&       &  1  771 


+—& r 


JSL   ^. 


$=+ 


Z2~      &- 


J2 *. 


1221 


!       I 


i 


iJ 


22: 


£=^=^-^=gizg=i 


^ 


12— *— + 


-<S> — ■ 


r^-^" 


J 


a 


^—&~~ 


izz: 


I 


ft* 


:S 


§ife 


^P^^: 


^^1 


-«* — <s> 


^ — <s>- 


&OZSZ- 


-»  &  ^r^  *  * 


M.  lO. 

Dechreu  oedfa. 

'R  Hwx  sy'n  peri'r  mellt  i  hecleg, 

Ac  yn  rhodio  brig  y  don, 
Anfon  saethau  argyhoeddiadau 

I  galonau'r  oedfa  hon  ; 
Agor  ddorau  hen  garcharau, 

Achub  bentewynion  tan ; 
Cwyd  yr  eiddil  gwan  i  fyny, 

Dysg  i'r  mudan  seinio  can. 

Amen. 


8s  &  7s. 
Divine  Worship, 

He  who  darts  the  winged  light  ning, 

Walks  upon  the  foaming  wave  ; 
Send  forth  arrows  of  conviction, 

Here  exert  his  power  to  save ; 
Burst  the  bars  of  Satan's  prison, 

Snatch  the  firebrand  from  the  flame, 
Fill  the  doubting  with  assurance, 

Teach  the  dumb  to  sing  his  name. 
Amen. 


119 


PRAYER. 

116  MORIAH.     M.  lO.     [8s  &  7s.] 


£B 


=t 


t=t 


E%EZ 


-pr -^ 


*-* 


-&— 


% 


g 


«-' 


-fcsL 


-ry- 


s 


a—4. 


-&-'+- 


It 


^•T 


1^ 


ft 


22=21 


~v — 2~ 


-&i 


|3£ 


22=221 


"        ¥'J 


3=f: 


22 ^ 


3^ 


■«— 3rs 


V- 


F^ 

-g 

1 1 1 

^ 

"^ 

<S>— 

~~ Is" — s~~ 

i  r 

— (— 

— ii 

-JSZ_   ^               « 

!                   1 

-0- 

— ■■ <5>— 

— ^ 

2-  2_ 

1 

— «■ — i 

^ 

fe 

=^->- 

—&— 

H^=F 

._ ^2      | 

<5?- 

-^— 

i 

= — F — =ll 

M.  lO. 

Gweddi. 

Gosod  babell  yn  ngwlad  Gosen, 

Tyred,  Arglwydd,  yno'th  hun  ; 
Gostwng  o'r  uchelder  goleu, 

Gwna  dy  drigfa  gyda  dyn  ; 
Trig  yn  Seion,  aros  yno, 

Lie  mae'rll  wythau'n  dod  yn  nghyd  ; 
By th  na  'mad  oddiwrth  dy  bobl, 

Nes  yn  ulw  elo'r  byd. 

Amen. 


8s  &  7s. 
Prayer, 

Fix,  O  Lord,  a  tent  in  Goshen, 

Thither  come,  and  there  abide  ; 
Bow  Thyself  from  light  celestial, 

And  with  sinful  man  reside ; 
Dwell  in  Zion,  there  continue, 

Where  the  holy  tribes  ascend  ; 
Do  not  e'er  desert  Thy  people, 

Till  the  world  in  flames  shall  end. 
Amen. 


DOXOLOGY. 


Cyd  lined  holl  drigolion  llawr 
Gyda  uwch  nefolaidd  gan, 

I'r  Hwn  a  fy,  ac  rydd  yn  awr 
Tad,  y  Inob  a'r  ysbryd  Glan. 


120 


Praise  the  Father,  earth,  and  heaven, 
Praise  the  Son,  the  Spirit  praise  ; 

As  it  was,  and  is,  be  given 
Glory  through  eternal  days. 


EBENEZER. 

117         NETTLETON.     M.  10.     [8s  &  7s.  Double.] 


fciH — 

— 1 — 

1 — 

— — #— 

..! 

— J- 

0 

— 5" — 

| 

• 

L- ,51— 

•1 

■  /2 

r 

s— ^ 

<4 

— # — 5- 
r-P — 5-i 

L-r5 

& 

•5, 

-J— S=^  L 

■^  p>2 *J 

L- i 

~6  . 

— * — *- 

» 

— # — rH 

i 

-4-  - 

1 

#— 

^il 

n    ii 

0* 

| 

k    h 

000 

! 

1 

V   i  }                  Ad 

«| 

<sl 

JL.W\.      -     * 

0 

*  *  d 

#     UJ 

i 

rnV  ? 

S2                 & 

5      # 

,, 

v-J 

&                 $? 

» 

J 

.      <? 

k  S 

# 

7U 

ry    L 

* 

<v 

# 

w    •   # 

^          m       m 

&. 

T»lP 

# 

■ 

<2 

k> 

0 

# 

/^                 <? 

(i 

» 

& 

^    r?  '-. 

t 

7  ? 

|             1 

-i ! # 

ffif 

1 

. 







25 

H 

— •— 
— #— 

— ^~ 

— *— 

— U 

1 

— fil— 
1 

-2- 

— #— 
— 0— 

0 

0 

—0-> 

<0h 
0 

— | 

— & 

0 

0 

— 0^ 
0 

i—** — 

t^ 

— #— 
'     0 

.     0 

— #— 

— #— 

M.  lO. 
Ebenezer. 

1  Tyred  Awdwr  gras  a  rhinwedd, 

Enyn  ynwyf  uefol  dan  : 
Ffrydiau  diball  o  drugaredd 

Sydd  yn  galw  am  uchel  gan ; 
Cyfod,  f'enaid,  uwch  cymylau, 

Kheswm  a  syniadau'r  byd  ; 
Gosod  fi  ar  fryn  y  bryniau, 

Bryn  dy  gariad  pur  a  drud. 

2  Yma  codaf  Ebenezer, 

Gras  hyd  yma'm  daliodd  I ; 
Dysgwyl  o'th  ddaioni  tyner, 

'Rwyf  am  ddod  i'm  cartref  fry 
Iesu  a'm  ceisiodd  pan  yn  estron, 

Dug  fy  enaid  caeth  at  Dduw  ; 
Efe,  i'm  dwyn  o  law'm  gelynion, 

Dalodd  waed  o  ddwyfol  ryw. 


8s  &  7s.   Double. 

Ebenezer. 

Come,  Thou  fount  of  every  blessing, 

Tune  my  heart  to  sing  Thy  grace ; 
Streams  of  mercy  never  ceasing, 

Call  for  songs  of  loudest  praise ; 
Teach  me  some  melodious  sonnet. 

Sung  by  naming  tongues  above  ; 
Praise  the  mount — oh,  fix  me  on  it, 

Mount  of  God's  unchansrins:  love. 

Here  I  raise  my  Ebenezer, 

Hither  by  Thy  help  I  come ; 
And  I  hope,  by  Thy  good  pleasure, 

Safely  to  arrive  at  home  : 
Jesus  sought  me  when  a  stranger, 

Wand'ring  from  the  fold  of  God ; 
He,  to  save  my  soul  from  danger, 

Interposed  his  precious  blood. 


121 


UNDER   THE   ROD. 

118  DOLGELLAU.     M.  10.    [8s  &  7s.] 


§1 


-\ V 


1-+ 


W=^i 


gEgBi^r^=gg3E^g4=g-^-^i 


--H^Z^ztg^ 


m& 


9-21 


^.    ,$.     ^2.    ^    ^     IT    3T     ^.^. 


JZ ^_ 


^=^ 


1 — r 


-^—-321 


r-r-t 


i 


^3=^— ^^^===^=g==^h^=^ 


?-!r— s— -^ 


1*9 


r^Ti 


*_LZ2 ^=-^ ^- 


| ^"* 


^ 


i  u  j  ru 


* 


■^ — £? — J?? — ^ 


*— 2: 


=S: 


7      a-_ j- 


•    9 


1^1 


&Z 


sfcfe 


IT 


-&—$&- 


2 


^# 


:?zi 


i  n 


:^ 


^— *•; 


#  * 


2Z: 


*z 


IS. 


^ 


^ 


^ 


§les 


B2 


F 


:^ 


HK 


i 


zz£3£ 


* 


#  -«- 


2ZIS 


I     I 

1^     # 


gg=s=3: 


?g~y~^~g: 


2g: 


,  ,  <?    ^    ^— #-J- 


£ 


2=32: 


»-^ 


n 


^=s: 


:^: 


2z: 


^fff 


FT 


g  tte 


M.  lO. 

Dan  y  wialen. 

Dysg  im'  dewi  gydag  Aaron, 

Dan  holl  droion  dyfnion  Duw ; 
A  dywedyd  gydag  Eli, 

"  Gwnaed  a  fyno,  f 'Arglwydd  yw  ;" 
Bod  fel  Job  yn  amyneddgar, 

Ac  heb  dd'wedyd  geiriau  mawr  ; 
'R  Arglwydd  sydd  yn  codi  fynv. 

Ac  Efe  sy'n  tynu  lawr. 

Amen. 


8s  &  7s. 


Under  the  Rod. 


Teach  me  Aaron's  thoughtful  silence 

When  corrected  by  the  rod ; 
Teach  me  Eli's  acquiescence, 

Saying,  "  Do  Thy  will,  my  God  ;" 
Teach  me  Job's  confiding  patience, 

Dreading  words  from  pride  that  flow, 
For  Thou,  Lord,  alone  exaltest, 

And  Thou  only  layest  low. 

Amen. 
122 


LOVE. 

119  ST.  HILARY.     M.  lO.     [8s  &  7s.] 


F^- 

....  G 

fr 

i_ 

1- 

— v — 

1 

,     1 

<B3 

^ 

1 

~^~\ 

e>:— 

— <2>— 

9      9 
1 

— 5? 

<2 

-4- 

-&■ 

-i — 

t 

— #- 
i  ""* 

i     ^ 

-02- 

H 

^2- 
1 

^U- 

V 

4- 

0  •- 

_^^_ 

Jf2— 

\ 

!    -^1 

-1- 

£*     . 

mm. 


%=%=^z=? 


^=^ 


2ZZE 


m 


+-* 


^1         jl»|       *         #  H«-  /-? 


-^-   ->S>-      -r^-       -»^- 


-#— - — «5>- 


Ig         5T 


I 


==1=1e=I1 


M.   lO. 
Cariad. 

Axweledig  !  'r  wy*  n  dy  garu, 

Rhyfedd  ydvw  nerth  dv  ras ! 
Tynaist  f"  enaid  a'th  hawddgarweh 

O'i  bleserau  pena  i  maes  : 
Ti  wnest  fwy  mewn  un  mynydun, 

Nag  a  wnaethai'r  byd  o'r  brou — 
Enill  it'  eisteddfa  dawel 

Yn  y  galon  gareg  lion. 
Ac  am  hyny  ti  gei  'r  enw, 

Ti  gei  'r  fuddugoliaeth  lawn  ; 
Ti  gei  'r  clod,  y  nerth,  a'r  gallu, 

A'r  gogoniant  fore  a  nawn: 
Fe  gaiff  seintiau  ac  angylion, 

A  cherubiaid  pur  yr  un, 
Seinio  i  maes  i  dragwyddoldeb 

It'  wneyd  jDabell  gyda  dyn. 

Amen. 


8s  &  7s. 
Love. 
Lord,  with  glowing  heart  I  'd  praise 
For  the  bliss  Thy  love  bestows,  [Thee 
For  the  pardoning  grace  that  saves  me, 

"  And  the  peace  that  from  it  flows : 
Help,  O  God,  my  weak  endeavor ; 
This  dull  soul  to  rapture  raise: 
Thou  must  light  the  flame,  or  never 
Can  my  love  be  warm'd  to  praise. 
Praise,  my  soul,  the  God  that  sought 
Wretched  wanderer,  far  astray;  [thee 
Found  thee  lost,  and  kindly  brought 
From  the  paths  of  death  away ;  [thee 
Praise,  with  love's  devoutest  feeling, 
Him  who  saw  thy  guilt-born  tear, 
And,  the  light  of  hope  revealing. 
Bade  the  blood-stain 'd  cross  appear. 
Amen. 


123 


THE   SONG    OF    HEAVEN. 


120 


LUGANO.    M.  lO.     [8s  &  7s.] 


1 


E 


3=5=] 


g-g-ig-gr*i^=3=g±p^ 


*— g- 


~^~ 


^ 


^ 


3T 


tS? S?- 


?£ 


ZC 


-*-* 


■»- 


-^ 


P 


^: 


i ^— ^ — L<s<— 1 1 fi£-L 73 — 


*»- 


-#* 


22: 


fa.   i    ;^XhgU^-i=J=F 


UJ. 


-«-" *— 3 


# -^ 


i^ 


P* 


-*.      ^2- 


3: 


-w- 


-e^ 


feEE^! 


i 


fa: 


i 


I I  .     II 


S= 


#-* 


^ 


-« &- 


3ZZ 


<5h^—+ 


&-•—  J — g? — ^P^h-7^ — & 


»E£Ei£ 


&q*=g=£: 


42-  ^L  ^ 


^ 


-»— »- 


i& 


M.   lO. 

Can  dragwyddol  y  nef. 

1  Gwlad  yw'r  nef  o  swn  gofidiau, 

Gwlad  o  ryfeddodau'n  11  awn, 
Gwlad  lie  rnae  fy  hen  gyfeillion 

Heddyw'n  gwledda'n  hyfryd  iawn ; 
Gwlad  o  gyrhaedd  Hid  gelynion, 

Gwlad  a  chalon  pawb  mewn  hwyl, 
Gwlad  mae  f"  enaid  am  fod  ynddi 

Gyda'r  Iesu'n  cadw  gwyl. 

2  Yno  caf  fi  ddechreu  hanes, 

Hanes  o  lawenydd  pur, 
Fyth  na  chlywir  diwedd  arno 

Yn  y  baradwysaidd  dir  ; 
Bob  munudyn  bydd  yn  dechreu 

Seinio  'i  maes  heb  dewi  son, 
Ddoniau  maith,  anfeidrol  hyfryd, 

Croeshoeliedig  addfwyn  Oen. 

Amen. 


T-r-j 


8s  &  7s. 


Blessed  Fold. 
Blessed  fold  !  no  foe  can  enter ; 

And  no  friend  departeth  thence ; 
Jesus  is  their  sun,  their  centre, 

And  their  shield  Omnipotence  ! 
Blessed,  for  the  Lamb  shall  feed  them, 

All  their  tears  shall  wipe  away. 
To  the  living  fountains  lead  them, 

Till  fruition's  perfect  day. 
Lo  !  it  comes,  that  day  of  wonder ! 

Louder  chorals  shake  the  skies : 
Hades'  gates  are  burst  asunder ; 

See  !  the  new-clothed  myriads  rise ! 
Thought !  repress  thy  weak  endeavor; 

Here  must  reason  prostrate  fall ; 
Oh,  the  ineffable  Forever  ! 

And  the  eternal  All  in  All ! 

Amen. 


124 


121 


fcfr 


I 


9 


THE    BIBLE. 

ELLIOT.     M.  11.     [9s  &  8s.] 


5E5^ 


^ — & — <S- 


f^ 


iej; 


m^m^^ 


& — "9 — <9- 


— & 


^ — <? — -5* 


<9— ^ 


£=^ 


II] 


£ 


e 


^ 


^=^ 


P=M 


s^ 


<-^ 


&—&s 


sz: 


2^. 


^ — -^ ^r 


I  I 


t 

& 

^ 

i 
i 

-4, 

10- 

A 

—11 

=3= 

1 

0   w 
—& ' 

1 

-#  -f- 

-^ — 

I 

^    fffl 

i= 

1 

V 

— 1 — I — ' 

-' — 



-te — 

-1 

r 

_) , 

V 

^- 

4> 

M.  11. 
G-air  Duw. 

0  agor  fy  llygaid  i  weled 
Gogoniant  dy  arfaeth.  a'th  air  ; 

Mae  n  well  imi  gyfraith  dy  enau, 
Na  roiloedd  o  arian  ac  am* ; 

Y  ddaear  a'n  dan,  a'i  thrysorau, 
Ond  geiriau  fy  Nirw  fydd  yr  un ; 

Y  bywyd  trag'wyddol  yw  'nabod, 
Fy  Mhrynwr  yn  Dduw  ac  yn  ddyn. 

Rhyfeddod  a  bery'n  ddiddarfod, 
Yw'r  ffordd  a  gymerodd  Efe, 

1  gadw  pechadur  colledig, 
Trwy  farw  ei  him  yn  ei  le ! 

Fe  safodd  fy  Mrenin  ei  hunan, 
Gorchfygodd  awdurdod  y  ddraig, 

Ein  Samson  galluog  ni  ydyw  ; 
O  caned  preswylwyr  y  graig. 

Amen. 


9s  &  8s. 
The  Bible, 
The  Bible  is  justly  esteemed 

The  glory  supreme  of  the  land  ; 
Which  shows  how  a  sinner  's  redeemed 
And  brought  to  Jehovah's  right  hand. 
With  pleasure  shall  we  freely  confess 
The  Bible  all  books  doth  outshine ; 
But  Jesus,  oh,  his  person  and  grace 
Afford  it  that  lustre  divine. 

The  scheme  of  salvation  is  mighty 

To  rescue  lost  sinners  from  hell ; 
He  died  for  the  sin  of  the  guilty, 

The  depth  of  his  love  who  can  tell ! 
He  stood  in  the  brunt  of  the  battle. 

He  alone  our  chastisement  took ; 
Our  Samson  unconquered  is  He  ; 

Oh,  sing  ye  that  dwell  on  the  rock. 
Amen. 


125 


HOLY   COMMUNION. 

122     BRYNIAN   CAERSALEM.     M.  11.     [9s  &  8s.] 


M.  11. 

Cwpan  y  Cyfryngwr. 

Fy  Arglwydd  a  yfodd  y  cwpan, 

F'e  gliriodd  y  gwaddod  yn  Ian, 
Am  hyny.myn  f  enaid  ei  garu 

A'i  ganmol  trwy  ddyblu  fy  nghan  ; 
Er  cymaint  oedd  angerdd  ei  boenau, 

Er  maint  ydoedd  grym  yr  holl  lid, 
Gogoniant  tragwyddol  i'w  enw, 

Fe  yfodd  y  gwaddod  i  gyd. 

Amen. 


9s  &  8s. 
He  hath  borne  our  Griefs. 
The  wrath  of  God,  oh,  He  hath  taken, 
Elood  of  his  heart  in  mercy  shed ; 
Yea,  by  this  bread  and  wine  the  token, 
On  Him  through  faith  we  now  are  fed  '■> 
Though  his  heart  was  in  sorrow  broken, 

Many  the  tears  and  great  the  pain, 
And  thus  He  was  in  grief  forsaken, 


For  us  eternal  life  to  gain. 


Amen. 


126 


THE    CONQUEROR. 

123  DE   FLEURY.     M.  12.     [8s.  Double.] 


^m 


^*EEZ 


<m^ 


s         s         * 


&f- 

— * s ^ *__ J- 0 p s. — fj 

m — j- 

Ell    r\ 

0          S      0       # 0        0      -0   '          *  *  ~%       0        0       % 0 w 0  a 

•        9        m        m        m        w                                               s                           , 

^—0—0    0    0    0     c  •    f '  *~  *  f  f   f   *■     r  ■ 

fM-J- 

— # — - — 0     0- 

-iMH  • 

s        S       S       ^       S       s 

~0     •     -—, 9 *          * 0           m- 

-0     2     0     0 

s 

0                         0           0 
0           0           0           0 

—V /* * s- — 

-0 0 0-T- 

__^__ 5 0 0 0 9 0 •_!_. 

JL      JL       JL       JL       JL       JL       JL         JL.  • 

-#  '   :  ,      >      ^     b      ^     U  -=f  :  : 

pw 

J p       9 

0          0          0 

N                      V                              i 

1          i          #      ~0-^ 

0         0         0 

-f-i p—f     s    -tr-        : 

9*-** 

— ^ — /< — -/<- 

s   %   *\*:\*'\ 

f  f  f-  f  Y  f   .. 

L  ?      >      s      •      •      •       f 

M.  12. 
Y  BuddugwT. 

Pwr  welaf  o  Edoni  vu  d'od, 

Mil  harddach  na  thoriad  y  wawr 
Yn  sathru  dan  wadn  ei  droed, 

Elynion  yn  lluoedd  i'r  Uawr. 
Ei  wiag  wedi  ei  lliwio  gan  waed, 

Ei  saethau  a'i  gleddyf  yn  llym ; 
Ei  harddwch  yn  llenwi'r  holl  wlad, 

Yn  ynidaith  yn  amlder  ei  rym. 


8s.  Double.  • 

The  Conqueror. 

Who  eometh  from  Edom  with  might, 

Far  brighter  than  day  at  its  dawn  ; 
He  routed  and  conquered  his  foes, 

And  trampled  the  giants  alone ; 
His  garments  were  dyed  with  their  blood, 

His  sword  and  his  arrows  stood  strong, 
His  beauty  did  fill  the  whole  land, 

Whilst  travelling  in  greatness  along. 


127 


LOVELINESS   OF   CHRIST. 

124       ST.  ANDREW'S.     M.  12.     [8s.  Double.] 


^=^~ 

!   « 

*J        d     W          1            ^~                                   i            1 

*.       *.      4*.    A*       ^     J2.         „         „*       A      ^,     „. 

^ 

1 »*     — &*—                 — ■* —     _           p* F*-    >•? 1^ e^ iH 

I 


E 


■w- 


>5> 


-&- 


<5> 


G- 


m 


S^fe 


*S* ^ 


2Z 


^i 


m 


„    JZL  JZ2.      jO-  J2-    J2-< 


is: 


-^— «L 


-rr 


^=^ 


^-^ 


f 


.^__ 


M.  12. 
lawn  digonol. 

1  Cyflawnwyd  y  gyfraith  i  gyd, 
Fe  ddofwyd  ei  Hid  heb  fy  lladd ; 

Cyfiawnder,  wrth  hir  ofyn  iawn, 
Ei  daliad  yn  gyflawn  a  ga'dd : 

Cyfiawnder  a'r  gyfraith  sy  'n  awr 
Yn  edrych  i  lawr  yn  ddi-lid, 

A'r  priodoliaethau  mewn  hedd 
Yn  gwaeddi  "  Trugaredd  "  i  gyd. 

2  Caed  ffynon  o  ddwfr  a  gwaed, 
I  olchi  rhai  duon  eu  lliw, 

Ac  hefyd  hi  redodd  yn  rhad 

I'r  ardal  lie  'r  oeddwn  i  'n  byw : 

Er  cymaint  o  rwystrau  ga'dd  hon, 
Grym  arfaeth  a'i  gyrodd  yn  mlaen, 

I  olchi  ty  Dafydd  o'r  bron, 
Jerusalem  hefyd  ddaw  'n  Ian. 

Amen. 


'SZZSl 


m 


8s.  Double. 
Altogether  Lovely, 

1  My  gracious  Redeemer  I  love, 
His  praises  aloud  I  '11  proclaim, 

And  join  with  the  armies  above, 
To  shout  his  adorable  name. 

To  gaze  on  his  glories  divine 
Shall  be  my  eternal  employ ; 

To  see  them  incessantly  shine, 
My  boundless,  ineffable  joy. 

2  He  freely  redeemed  with  his  blood, 
My  soul  from  the  confines  of  hell, 

To  live  on  the  smiles  of  my  God, 

And  in  his  sweet  presence  to  dwell : 
To  shine  with  the  angels  in  light, 

With  saints  and  with  seraphs  to  sing, 
To  view,  with  eternal  delight, 

My  Jesus,  my  Saviour,  my  King ! 

Amen. 
128 


125 


SION    ABOVE. 

ABERAMAN.     M.  12.     [8,  8.] 


i 


m 


1=^32=0 


£ 


*zt«: 


^^5 


VJ   I 


«8H 


^     a: 


f^1 


E 


fy  ,  ^_ 


22zt^I 


r    tt 

\         1 

■ 

i  _j 

V   ^ 

—j *r 

-* — ,5t—tH~ 

-49— 

=*^ 

«g  .  HJ — d — 

< — g  g 

-4—J-HbJ— 

— ^— 

Ufa 

V             —0- 

v* — ff — frl 

^ — i* — * 

-S p BVi 

1  1 

~      ^2-    ^- 

IK 

9-* — 

/?       ^> 

^— ^       P 

-^— 

|g         J0         ^ 

1         i 

Lj ! 1 

- 

— 

Si 

— V 

« 

-J-# 

9* 

b^  4 

-*- 

-& — 

•      * 

— ^ — 

'y 

f0 

4J 

-^ — ' 

i 

i 

L  ^ 

_;  -f_ 

jp 

'y 

^ 

-&»- 

-^ — 

L^_ 

4=J 

— ^ 

1 

<s 

^ 

M.  12. 
Awydd  gweled  diwedd  y  daith. 

Wbth  gofio'r  Jerusalem  fry, 

Y  ddinas,  preswylfa  fy  Nuw, 
Y  saint  a'r  angelion  y  sy' 

Yn  canu  caniaclau  bob  rhyw  ; 
Ac  yno  mae  'nhrysor  i  gyd, 

'Xghyfeillion  a'ra  brodyr  o'r  bron, 
Fy  nglialon  sy'n  brefu  o  hyd 

Am  fyned  yn  fuan  i  hon. 

Fy  en  aid  sychedig  y  sydd, 

Wrth  deithio  dros  fryniau  mor  faith 
Yn  dysgwyl  yn  dawel  bob  dydd 

Gyfarfod  a  diwedd  fy  nhaith ; 
Fel  darfo  fy  ngofid  a'm  gwae, 

Fy  nhrallod,  fy  mlinder  a'm  poen, 
A  dechreu  'ngorfoledd  di-drai, 

Caniadau  tragwyddol  yr  Oen. 

Amen. 
I  129 


8,  8. 
Home  to  Sion, 

When  I  think,  O  Salem,  of  thee. 

The  city,  the  home  of  my  God, 
The  saints  and  the  angels  so  free, 

Who  will  sing  the  song  of  the  blood, 
My  treasures,  my  all,  and  my  God. 

My  friends  and  my  wealth  which  are 
Oh,sadness  and  sorrow  will  flood  [there, 

When  I  think  of  thy  portals  fair. 

How  tedious  and  tasteless  the  hours, 

When  Sion  I'm  pressing  to  see ; 
The  woodland,  the  fields,  and  the  flow 'rs 

Have  nothing  enticing  to  me ; 
As  my  pain,  my  sorrow  shall  cease, 

And  I  shall  not  languish  and  pine, 
Thy  wonders  and  kindness  I  '11  trace, 

And  shall  sing  thy  glory  divine. 
Amen. 


HOUR   OF   PRAYER. 


126 

— < — 

SWEET   HOUR.     M.  12 

m  i   mj  liTr^i  i 

[8,8.] 

-*• 

nH 

D.C.   ^ 

gyLa  g 

3 

r-#— 

— 0— 

r- #— 

S    1    * 

-r— * 

-#■ 

— #— 

r- 0 — | 

^rft-^- 

-| 

— ^-J 

y-J- 

— v~ 

M-M4f 

aAa—aA 

k 

|f  . 

tzp=J 

£>k7. 


m 


D.C. 


9  m     -0- 


■*-    #■ 


pi 


M.  12. 


Pr  awr  weddi, 


Awr  weddi  hyfryd,  felus  awr, 
Ti  godi  f 'enaid  uwch  y  llawr  ; 
Ti'm  gelwi  at  yr  orsedd  rad, 
I  ddweyd  fy  angenion  wrth  fy  Nhad : 
Me  wn  trallod  dwys, — cyfyngder  caeth, 
Gwaredwyd  f'enaid  lawer  gwaith, 
A'm  traed  rhag  maglau  ufFern  fawr, 
Trwy'th  ail  ddyfodiad,  felus  awr. 

Awr  weddi  hyfryd,  felus  awr, 
Fy  ngweddi  dwg  at  Dduw  yn  awr ; 
Ei  air  a  roes  yn  sylfaen  gref 
Gwrandewir  pawb  a'i  ceisiant  ef ; 
Os  ydyw'n  galw  arna'  i'n  ddwys, 
I  gredu  ei  air — rhoi  arno  'mhwys, 
Mewn  llwyr  ymddiried  ynddo'n  awr, 
Disgwyliaf  di,  hoff  felus  awr. 


8,  8. 

Sweet  Hour, 

[prayer ! 
Sweet  hour  of  prayer !  sweet  hour  of 
That  calls  me  from  a  world  of  care, 
And  bids  me,  at  my  Father's  throne, 
Make  all  my  wants  and  wishes  known : 
In  seasons  of  distress  and  grief, 
My  soul  has  often  found  relief, 
And  oft  escaped  the  tempter's  snare, 
By  thy  return,  sweet  hour  of  prayer ! 

[prayer ! 
Sweet  hour  of  prayer!  sweet  hour  of 
Thy  wings  shall  my  petition  bear 
To  Him  whose  truth  and  faithfulness 
Engage  the  waiting  soul  to  bless : 
And,  since  He  bids  me  seek  his  face, 
Believe  his  word,  and  trust  his  grace, 
I  Tl  cast  on  Him  my  every  care, 
And  wait  for  thee,  sweet  hour  of  pray'r ! 


130 


CHRIST   COMING    FROM    EDOM. 

ARABIA.    M.  1*2.    [8,  8.] 


9% 


ftUV-SJ 


21 


E§3fey=1* 


M.   12. 

Crist  yn  dyfod  o  Edom. 

1  Pwy  welaf  o  Edom  yn  clod  ? 

Mil  harddach  na  thoriad  y  wawr, 
Yn  sathru  dan  wadn  ei  droed 

Elynion  yn  lluoedd  i'r  llawr ; 
Ei  wisg  wedi  ei  lliwio  gan  waed, 

Ei  saethau  a'i  gleddyf  yn  llym, 
A'i  harddwch  yn  Uanw'r  holl  wlad, 

Yn  ymdaith  yn  amlder  ei  rym. 

2  Fe  gododd  i  fyny  ei  law, 
Ymladdodd,  enillodd  y  dydd, 

Ei  holl  waredigion  a  ddaw, 

A'r  eaethion  a  roddir  yn  rhydd  ; 

Enillod  fath  goncwest  trwy  waed, 
Mae  ganddo  lywodraeth  mor  fawr, 

Hyd  eithaf  trigfanau  ei  Dad, 

Mae'n  cyraedd  o'r  nefoedd  i'r  llawr, 

Amen. 


8,  8. 

Christ  coming  from  Edom, 

1  Who  is  He  that  comes  from  Edom. 
With  all  his  raiment  stained  with  blood, 
Mighty  Victor,  who  brings  freedom, 
Scattering  and  bestowing  good  ? 

See  the  blood  his  raiment  staining ; 
It  is  the  blood  of  many  slain ; 
Of  his  foes  there 's  none  remaining, 
No,  none  the  contest  to  maintain. 

2  The  conqueror  !  see  how  glorious 
To  all  the  people  is  the  sight ! 
Comes  the  Saviour,  now  victorious, 
Travelling-  onward  in  his  might ! 
He  who  gave  himself  to  save  us, 
For  us  the  victory  has  won, 

;  And  of  the  blood,  gift  so  precious, 
|  Oh,  we  will  sing  what  He  has  done. 

Amen. 
131 


128 


i^P 


DESIRE  FOR  HEAVEN. 

ION  A.     M.  13.     [S.  M.  D.] 

1   -  1 


isr 


■«- 


2C 


!IE 


S 


:g: 


^ 


«= 


n^- 


31 


3^ 


=f: 


p=i 


i 


2± 


iH 


■9- 


7SL 


3E 


2i 


s^g 


m 


-^  -^- 


—  t 


isc 


p: 


Pf^=f 


M.  13. 

Hiraeth  am  y  nef. 

Fy  ngweddi,  dos  i'r  nef, 

Yn  union  at  fy  Nuw, 
A  dywed  wrtho  ef  yn  claer, 

"  Atolwog,  Arglwydd,  clyw  ; 

Cyflawna'th  'ddewyd  wych, 

I'm  dwyn  i'r  nefoedd  yen  ; 
Yn  Salem  fry  par'to  fy  lie, 

Mewn  llys  tu  fewn  i'r  lien. 

"  Yn  nglyn  wylofain  trist, 

Lie  bu  fy  Nghrist  'rwy'n  by w ; 
Ac  wrth  ryfela  a'm  gelvn  caeth, 

Fy  nghalon  aeth  yn  friw  ; 

Iacha  bob  clwyf  a  bratli, 

A  dail  y  bywiol  bren  ; 
Yd  Salem  fry  par'to  fy  He, 

Mewn  llys  tu  fewn  i'r  lien." 

Amen. 


S.  M.  D. 

Longing" for  Heaven. 

Direct  unto  my  God, 

With  speed,  my  cry  ascend ; 

Present  to  Him  this  urgent  plea : — 
"  In  mercy,  Lord,  attend  ! 
Fulfil  Thy  gracious  word, 
To  bring  me  to  Thy  rest ; 

In  Salem  soon  my  place  prepare, 
And  make  me  ever  blest ! 

"Down  in  a  vale  of  tears, 

Where  dwelt  my  Christ,  I  mourn, 
And  in  the  conflict  with  my  foes, 

My  tender  heart  is  torn  ; 

Oh,  heal  each  bleeding  wound 

With  Thy  life-giving  tree; 
In  Salem,  Lord,  above  the  strife, 

A  place  prepare  for  me." 

Amen. 


132 


FOREVER. 


129         NEARER   HOME.     M.  13.     [S.  M.  D.] 


M.   IS. 
Nesu  adref. 
Mor  agos  ambell  waith 

I  dreiddiol  olwg  ffydd 
Yw  ty  fy  Nhad,  a  phen  fy  nhaith, 

A  thoriad  nefol  ddydd ! 
Wyf  yma  heb  fy  Naf, 

Yn  rahell  o'm  nefol  wlad, 
Er  hyn,  bob  nos,  fy  mhabell  wnaf 

Yn  nes  i  dy  fy  Nhad. 
Yn  wastad  gyd  a'm  Duw, 

Fy  Nhad,  boed  hyn  i  mi, 
A  gad  im'  yma  hefyd  fyw 

Yn  agos  atat  Ti ; 
Wyf  yma  heb  fy  Naf, 

Yn  mhell  o'm  nefol  wlad, 
Er  hyn,  bob  nos,  fv  mhabell  wnaf 

Yn  nes  i  dy  fy  Nhad. 
Pan  rwygo'r  lien  yn  ddwy, 

O  dan  fy  olaf  chwyth, 
Nid  angeu  fydd  fy  angeu  mwy, 

Ond  bvwvd  bery  byth  ; 
Wyf  yma  heb  fy  Naf, 

Yn  mhell  o'm  nefol  wlad, 
Er  hyn,  bob  nos,  fy  mhabell  wnaf 

Yn  nes  i  dy  fy  Nhad.      Amen. 


S.  M.  D. 

Forever, 

"  Forever  with  the  Lord !" 

So,  Jesus,  let  it  be ; 
Life  from  the  dead  is  in  that  word ; 

'T  is  immortality. 
Here,  in  the  body  pent, 

Absent  from  Thee  I  roam  : 
Yet  nightly  pitch  my  moving  tent 

A  day's  march  nearer  home. 
My  Father's  house  on  high, 

Home  of  my  soul !  how  near, 
At  times,  to  faith's  aspiring  eye, 

Thy  golden  gates  appear  ! 
"  Forever  with  the  Lord  !" 

Father,  if 'tis  Thy  will, 
The  promise  of  Thy  gracious  word 

Ev  n  here  to  me  fulfil. 
So,  when  my  latest  breath 

Shall  rend  the  vail  in  twain, 
By  death  I  shall  escape  from  death, 

And  life  eternal  gain. 
Knowing  as  I  am  known, 

How  shall  I  love  that  word, 
And  oft  repeat  before  the  throne, 

"  Forever  with  the  Lord !"    Amen. 


133 


WHO    IS   GONE    INTO    HEAVEN. 


130 


OLD  25.     M.  13.     [S.  M.  D.] 

I I 


tf=t 


22: 


22 


:g:=22: 


& 


-«- 


-ST 


-£2.      22-      22- 


■9- 


3=^: 


S 


PF| 


-^- 


? 


23L 


^:    ^a. 


* 


22-    42. 


-w- 


^_ 


±r^ 


5t 


ii 


22 


p£ 


S±^z 


lEfe 


<^ & <S^ 


^.      J&.  JZL-       &.-£. 


J2- 


-&- 


-G^- 


ZZi 


&-- 


22: 


S3eee 


s=5=^ 


22: 


-gl-g-gL 


^+-rJ      1      I      1-r        ,      mJ— f-4 


:S=Z3 


*33ElS} 


^FF^igig 


P 


=£±3=22=2 


^-  -&—&- 


-& 


-&—&??*-& 


m 


:s=2=s: 


^ 


-^  *Sf.J2-J2L- 


mssia^ 


-^   <y_ 


tett 


22: 


=r: 


a.:^rLGL 


m 


M.  13 
Cefnogaeth  i  fyned  yn  mlaen. 
Mi  welaf  fyrdd  dan  sel, 

Fu  'n  ofni  fel  fy  hun, 
Oil  wedi  dringo  'r  creigiau  serth 

I  gyd  trwy  nerth  yr  Un  ; 
Yn  canu  'r  ochr  draw, 

Heb  arnynt  fraw  na  phoen, 
Ganiadau  hyfryd  Calfari, 

Dyoddefaint  addfwyn  Oen. 
'Rwyf  yn  terfynu  'nghred, 

'Nol  pwyso  oil  yn  nghvd, 
Mai  cyfnewidiol  ydyw  dyn, 

Ond  Duw  sy  'r  un  0  hyd : 
Ar  ei  addewid  Ef, 

Sy  'n  noddfa  gref  i'r  gwan, 
Mi  gredaf  do  'i  'mhen  gronyn  bach, 

O'r  tonau  'n  iach  i'r  Ian. 
Cyflawnir  gair  fy  Nuw, 

A  deued  fel  y  del, 
Can's  lioll  amcanion  nefoedd  fry 

Bob  sillaf  sy'  dan  sel ; 
Ac  ar  ei  air  a'i  nerth, 

A  dwyfol  werth  ei  waed, 
Trwy  bob  gelvnion  af  yn  hy' 

I  mewn  i  dy  fy  Nhad.        Amen. 


S.   M.   D. 
"Who  is  Gone  into  Heaven. 
Thou  art  gone  up  on  high, 

To  realms  beyond  the  skies ; 
And  round  Thy  throne  unceasingly 

The  songs  of  praise  arise : 
But  we  are  lingering  here, 

With  sin  and  care  oppressed ; 
Lord,  send  Thy  promised  Comforter, 

And  lead  us  to  our  rest. 
Thou  art  gone  up  on  high  ; 

But  Thou  didst  first  come  down, 
Through  earth's  most  bitter  misery, 

To  pass  unto  Thy  crown  ; 
And  girt  with  griefs  and  fears 

Our  onward  course  must  be; 
But  only  let  this  path  of  tears 

Lead  us  at  last  to  Thee. 
Thou  art  gone  up  on  high  ; 

But  Thou  shaft  come  again, 
With  all  the  bright  ones  of  the  sky 

Attendant  in  Thy  train. 
Lord,  by  Thy  saving  power, 

So  make  us  live  and  die, 
That  we  may  stand  in  that  dread  hour 

At  Thy  right  hand  on  high.  Amen. 


134 


CONFIDENCE    IN    GOD. 

131  ST.   LLECHID.     M.  13.     [S.  M.  D.] 


i 


4— I 


c, 


w=\ 


j  t-r 


ST 


JSL 


r-?zr- 


& 


&- 


±M 


«t:t«     *>- 


P=i 


& 


i     i 


rr  ■*■ 


&— +#*s- 


&-- 


s?e 


i 


M.  13 

Hyder  yn  Nuw. 

1  Fy  enaid  dos  yn  mlaen, 

'Dyw  'r  bryniau  sy'  ger  Haw 
Un  groiiyn  uwch,  un  gronyn  mwy 

Na  hwy  a  gwrddaist  draw  ; 
Dy  anghrediniaetli  caeth, 

A'th  ofnau  maith  eu  rhi', 
Sy'n  peri  it'  feddwl  rhwystrau  ddaw 

Yn  fwv  na  rhwystrau  fa. 


2  Yr  un  vw  nerth  fy  N 


uw, 


A'r  un  yw  geiriau  'r  nef, 
'R  un  gras  a'r  un  ffyddlondeb  sy' 

'N  cartrefu  ynddo  Ef ; 
A  thrwy  ei  air  a'i  nerth, 

A  gwerth  y  Dwyfol  waed, 
Af  trwy  fy  holl  elynion  hyf 

I  mewn  i  dy  fy  Nhad. 

Amen. 


S.   M.   D. 
Confidence  in  God, 

1  March  on,  my  soul,  to  rest 

For  weary  souls  designed, 
Where  not  a  care  shall  stir  thy  breast ; 

There  entrance  thou  shalt  find. 
It  is  thy  unbelief 

That  makes  thee  doubt  and  stand 
And  waste  away,  with  pain  and  grief, 

The  time  at  thy  command. 

2  God  is  always  the  same, 

The  words  of  Heaven  are  true 
To  all  who  trust  his  faithful  name, 

To  bring  them  safely  through. 
Then  through  his  strength  and  word, 

The  grace  that  He  has  given, 
And  by  the  merits  of  his  blood, 

I  '11  reach  my  home  in  heaven. 
Amen, 


13o 


VICTORIOUS    GRACE. 


132 


ST.   BARNABAS.     M.  13.     [S.  M.  D.] 


F^" 

i 

1 

• — 

L. 

i h~i 

...    | 

— i — 

1 

i — 

-+-H 

IP 

-    O 

7? 

^ 

— ^~ 

tfeSL 

— i^— 

i 

V 

^ 

— -^ — 

-      |ff 

<?    '- 

i — 

4— 

. 

^ 

— ^- 

f-2 ^ 1 ! jn-f 

1 

-    !       k-J      ;        t                      '       1 

gs| — £ — = — s — ^--f- 

-f  -  ^-^  -J i «te_  £ s—J 

i                                   '  '        rs 
— ^  -Jib ^ 1 1 = H 

J                  '           O                                   .  jg, 

-^          -' ^ b £                 J 

L, L^ ! f_ , L^_j 

I 


^1 


2* 


g. 


3: 


s 


2 


^^ 


J2.     ■&-■        -0. 


•  d  «g 


zzc 


^ 


M.  13. 
Gras  yn  gorchfygu. 

0  !  Arglwydd  tyr'd  i  lawr, 

Mae'n  frwydr  chwerw  iawn 
0  foreu  las-dydd  ( heb  ei  hail ) 

Hyd  fachlud  haul  brydnawn  ; 
Dod  ras  i  nerthu'r  gwan. 

A  dal  fi  i'r  Ian  yn  gryf 
Dan  demtasiynau,  genllif  llawn 

Sy'  a'u  tonau  heb  ddim  rhif. 

Mae'm  beiau  'n  fawr  eu  grym, 

Megya  rhyw  fyddin  gref 
Yn  sefyll,  fel  y  creigydd  serth, 

Yn  erbyn  nerth  y  nef ; 
Tyr'd,  anorchfygol  ras, 

Meddianna'r  macs  yn  awr, 
A  thor  elynion  mawr  eu  Hid 

Yn  gryno  i  gyd  i'r  llawr. 

Amen. 


1 


I        I 

S.   M.   D. 

Victorious  Grace, 

Lord,  oh,  now  come  to  me, 

For  I  am  sorely  pressed  ; 
Fainting,  I  cry,  Jesus,  come 

And  help  me  to  my  rest. 
Spirit  of  grace  now  turn, 

My  foes  from  me  to  rlec  ; 
In  battle  sore  my  heart  do  yearn 

O  Lord,  my  God,  to  Thee. 

My  sins,  like  foes,  are  near, 

Heavy  and  toilsome  load.       [drear, 
They  halt    my  steps   through   desert 

To  reach  the  saints'  abode : 
Lord,  come,  and  show  Thy  grace, 

The  foes  with  haste  outcast, 
Give  me, all  through.  Thy  shining  face, 

And  bring  me  home  at  last. 

Amen. 


136 


PRAISE. 


133 


KIRBY.    M.  IB.    [8,8,8.] 


m 


& 


«=J 


mm 


<y 


~Z2ZL 


JSL 


£L 


ZZT- 


i 


B — 


y-fS-^- 


zc 


2 


M.  15. 
Mawl. 

1  Chwi  weision  Duw,  mohvch  yr  Ion, 
Molwcli  ei  enw  a  Ilafar  don ; 

Bendigaid  fyddo'i  enw  Ef ; 
O  godiad  haul  hyd  fachlud  dydd, 
Mawr  enw'r  Ion  molianus  fydd 

Yn  y  byd  hwn  ac  yn  y  nef. 

2  Doed  bellach  holl  dylwythau  'r  byd 
Or  gogledd,  dwyrain,  de,  yn  nghyd, 

Canent  ei  ichawdwriaeth  ef. 
Dadseinied  holl  derfynan  'r  byd, 
Ac  aur  delynan  'r  nef  yn  nghyd, 

No  thawont  tra  b'o  nef  y  nef. 

Amen. 


8,8,8. 
Praise, 
Ye  saints  and  servants  of  the  Lord, 
The  triumphs  of  his  name  record, 
His  sacred  name  forever  bless ; 
Where'er  the  circling  sun  displays 
His  rising  beams,  or  setting  rays. 
Due  praise  to  his  great  name  address. 

Sing  out,  ye  saints  of  God,  and  praise 
The  Lamb  who  died  his  flock  to  raise 

From  sin  and  everlasting  woe  ; 
With  angels  round  the  throne  above, 
Oh,  tell  the  wonders  of  his  love, 

The  joys  that  from  his  mercy  flow. 
Amen. 


137 


THE    REIGN   OF   JESUS. 

134         RHOSYN   SARON.     M.  15.     [8,  8,  8.] 


:  ty     «\ 


i-tt 


M 


m 


^ 


10-^i 


o 


^i 


-6k 


:gll 


-0 gr 


$=fc=# 


u 


\- 


& 


s 


^=t 


1221 


rJ  r+f' 


i 


** 


js: 


fct 


5 


-J2L 


IGL 


72 


22: 


*-# 


s±£=g 


zzz: 


^ 


i 


♦  ■^ 


■<=-  ■«- 


*,* 


^ 


#=S£ 


t— f 


-y- 


■i  i  i 


^zrt- 


Sl 


a 


P 


-« — « — «- 


'¥- 


at?: 


§#= 


r-fr-n* 


w 
&—•-+ 


£ 


ifczz 


Z3- 


^ ^=- 


^— ^ — <^ 


z2 


3ZIZS 


iS>- 


^T^1 

-&--W- 


-&- 


-&—r. 


J2-^. 


£= 


=1 


M.  IS. 

Llywodraetli  Crist, 

1  Mae  agoriadau  nef  y  nef 
Yn  crogi  wrth  ei  wregys  Ef, 

Angau  ac  uffern  fawr  yn  nghyd ; 
Yr  orsedd  fawr — a'r  goron  wen, 
Sy'n  awr  yn  ddysglaer  ar  ei  ben, 

Enillodd  drwy  ei  angau  drud. 

2  Am  waith  ei  gariad  ar  y  groes 
Molienir  Ef  o  oes  i  oes, 

Tra  byddo  cyfrif  oesau'n  bod ; 
Digrifwch  pur  y  nef  a'i  gwaith, 
Hyd  eithaf  tragwyddoldeb  maith, 

Fydd  edrych  arno  a  chanu'i  glod. 
Amen. 


1        i      i      |      i 

8,  8,  8. 
Reign  of  Jesus. 

1  The  powers  of  the  highest  heaven, 
The  keys  of  death  and  hell,  are  given 

To  Him  that  died  on  Calvary ; 
The  brightest  throne,  the  crown  with 
His  head  bedeck'd  with  diadems,  [gems, 

Are  laurels  of  his  victory. 

2  For  his  great  work  to  save  the  lost, 
Rejoice,yesaints,with  God's  great  hosts, 

Till  heav 'n  and  earth  shall  be  no  m  ore , 
Andjointhe  praise  of  this  grand  throng. 
Who  with  their  everlasting  song 

The  Lamb  of  Calvary  adore. 

Amen. 


138 


THE    GIFT    OF    HEAVEN. 


135 


TALARFON.    M.  IS.    [8,  8,  8.] 


ffc2" 

b{- 

h- 

1 

1_ 

j    ^  - 

^  2~ 

— ^ — 

^ 

S5 

1 
<7 

i 

-*— 

| 

£*        Zs        &        »      *        *>        &            +^ 

?  9 

-& 

-V- 

—&— 

-4* * 

i 

»      IZf     fP      r     \ 

1    r  1   1  ] 

1      '-H       F' 

1      1       . 

M.  15. 
Moliant  yr  Ion, 
Chwi  weision  Duw,  niolwch  yr  Ion, 
Molweh  ei  enw  a  llafar  dun, 
Bendigaid  fydclo  'i  enw  Ef ; 

0  godiad  haul  hyd  fachlud  dydd, 
Mawr  enw'r  Ion  molianns  fydd, 

Yn  y  byd  hwn  ac  yn  y  nef. 
Dyrchafodd  Duw  uwch  yr  hull  fyd, 
A'i  foliant  aeth  uweh  nef  i  gyd, 

Pwy  sy'  gyflelyb  i'n  Duw  ni  ? 
Yr  hwn  a  breswyl  yn  y  nef, 
Fr  ddaear  ymddarostwng  Ef, 

Gwel  Ef  ein  cam,  clyw  Ef  ein  eri. 
Trwy'r  nef  y  trysur  penaf  yw 
Anfeidrul  rinwedd  gwaed  fy  Nuw, 

Holl  sylwedd  y  caniadau  i  gyd  ; 
A  dyna'r  gwaed  a  roddodd  lawn 

1  eithaf  llym  gytiawnder  llawn, 

Fy  hedd  a'm  cysur  yn  y  byd. 
Trwy  rinwedd  hwn  caf  dawel  fyw, 
Uwch  brad  gelynion  o  bob  rhyw, 

O  swn  pob  trafterth  a  phob  gwae; 
A  threulio  tragwyddoldeb  mwy 
I  ganu  am  ei  ddwyfol  glwy', 

Mewn  anthem  fythol  i  barhau. 
Amen. 


8,  8,  8. 
The  Gift  of  Heaven. 
From  highest  heaven  th'  Eternal  Sen. 
With  God  the  Father  ever  One, 

Came  down  to  suffer  and  to  die; 
For  love  of  sinful  man  He  bore 
Our  human  griefs  and  troubles  sore, 

Our  load  of  guilt  and  misery. 
Sing  out,  ye  saints  of  God,  and  praise 
The  Lamb  who  died  his  flock  to  raise 

From  sin  and  everlasting  woe  ; 
With  angels  round  the  throne  above, 
Oh.  tell  the  wonders  of  his  love, 

The  joys  that  from  his  mercy  flow. 
In  darkest  shades  of  night  we  lay. 
Without  a  beam  to  guide  our  way. 

Or  hope  of  aught  beyond  the  grave  ; 
But  He  hath  brought  us  life  and  light, 
And  opened  heaven  to  our  sight, 

And  lives  forever,  strong  to  save. 
Rejoice,  ye  saints  of  God,  rejoice ; 
Sing  out,  and  praise  with  cheerful  v<  ice 

The  Lamb  whom  heaven  and  earth 
To  Him  who  gave  his  only  Sun, r  adore: 
To  God  the  Spirit,  with  them  One, 

Be  praise  and  glory  evermore. 

Amen. 


139 


HEAVEN. 

136  ST.   ALWEN.     M.  16.     [8,"  8,  6.] 


I 


i 


± 


22: 


2Z 


« 


£>- 


&    & — 72 — & — s^    zy 


J^L 


^f: 


^# 


&'  a 


ZL- 


9 


1 


P* 


igfcrg: 


S^ 


P    flO    f 


S 


s: 


BE 


§ipi 


pr 


«=^ 


^_^. 


sz: 


& — -4£- 


f 


*— » 


^ 


i 


±=4 


fc** 


n 


^-^-^--^^-^-j^ 


E=£E 


Lk»    /g: 


-#-•■  ^""^ 


^_A. 


BE 


^-- 


i 


1 


M.  16. 

Cyfarfod  yn  y  Nef. 

1  Os  rhaid  gwahanu'n  awr  am  dro, 
Mae'n  felus  iawn  cael  dwyn  i  go' 

Gyfarfod  pur  y  nef ; 
Lie  cawn  gydwledda'n  ddiwahan, 
Yn  nghwmni'r  Oen  a'r  engvl  glan, 

A  chanu  "  Iddo  Ef." 

2  Mae  yno  bawb  ar  newydd  wedd, 
Yn  lion  o  hyd  a  llawn  o  hedd, 

A'u  can  am  farwol  glwy' ; 
Yn  dorf  ddirif  a'u  llestri'n  llawn 
O  bur  ddedwyddwch  nefol  iawn, 

Heb  raid  ymadael  mwy. 

3  Cymhwysa  ninau,  Arglwydd  mawr, 
T  uno  a'r  dyrfa  uwch  y  llawr 

Heb  ofni  |)oen  a  gwae ; 
A  threulio  ('in  tragwyddol  oes 
Yn  nghwmni'r  Gwr  fu  ar  y  groes, 

A'i  weled  fel  y  mae. 

Amen. 


8,  8,  6. 

How  Sweet  to  Meet  in  Heaven. 

Oh,  we  shall  now  depart  in  love, 
And  think  how  sweet  to  meet  above, 

The  songs  of  heaven  to  sing, 
"Where's  no  corroding  care  nor  pain, 
And  where  we  ne'er  shall  part  again, 

Where  Christ  his  glory  brings. 

There  all  the  saintsare  dress'd  in  white, 
With  brightest  joy  in  heavenly  light, 

Singing  of  his  great  love  ;  [mirth, 
Mingling  their  songs  with  heav'nly 
And  drawing  life  from  Jesus's  death, 

E'er  in  the  world  above. 

Oh,  make  us  ready,  Lord,  to  sing 
This  song  of  love,  and  tributes  bring, 

And  leave  this  world  so  gross, 
To  spend  our  everlasting  days 
In  the  triumphant  heavenly  lavs 

Of  glory  to  the  cross. 

Amen. 


140 


the  chuuc;: 


137 


TADMOR.    M.  16.    [8,  8,  6.] 


I 


Wr 


_: 


c 


-a- 


-0 6^ 


^ 


«=£ 


i 


mm 


W—& 


TSL 


m 


«= 


JSL 


^ 


Zfc 


**= 


o 


1 


^ 


K 


rg: 


2Z 


I 


Efc 


^ 


^ 


* 


^: 


^ 


-!^- 


iffl: 


zzz: 


i 


5=g 


b=g= 


a 


^ 


P=P 


-2-: 


M.   16. 
"  Pwy  yw  ton." 
0  !  Pwy  yw  hon  sy'n  clod  yn  hy', 
Yn  lew  i'r  Ian,  fel  rhwng  clau  lu, 

O'r  dywell  Aiphtaidd  wlad, 
Gan  roddi  pwys  ei  henaid  pur, 
Ar  Iesu  ffwiw,  'r  Messia  gwir, 

Ei  ffrynd  a'i  Phrynwr  rhad  ? 
O'r  dyfnder  du  i'r  Ian  y  daeth, 
Tua  'r  wlad  sy'n  llifo  o  fel  a  llaeth, 

Yr  etifeddiaeth  Iras ; 
Yn  llawn  o  hedd  mae  'n  a  wr  mewn  hwyl, 
Ar  nefol  gainc  yn  cadw  gwyl, 

Am  dd'od  o'r  Aipht  i  maes. 
Fel  boreu  wawr  fe  welir  hon ; 
Teg  fel  y  lloer  ei  gwyneb  lion, 

Mewn  cariad,  gras  a  hedd : 
Fel  haul  heb  un  brycheuyn  du, 
Ofnadwy  fel  banerog  lu  : 

On'd  hyfryd  y w  ei  gwedd  ? 

Duw  sy  iddi  'n  blaid,  hi  ga  'dd  o'i  blaen 
Y  cwmwl  niwl  a'r  golofii  dan, 

Eneiniad  yr  holl  saint ; 
Hi  wyr  y  ffordd  i'r  Ganaan  draw, 
Ni  chyfeiliorua  ar  un  Haw, 
Nes  cael  meddianu  'r  fraint. 

Amen. 

141 


I 

8,  8,  6. 
Love  Divine, 

0  Love  divine,  how  sweet  Thou  art ! 
When  shall  I  find  my  willing  heart 

All  taken  up  by  thee  ? 

1  thirst,  I  faint,  I  die  to  prove 
The  greatness  of  redeeming  love, 

The  love  of  Christ  to  me ! 
Stronger  his  love  than  death  or  hell ; 
Its  riches  are  unsearchable ; 

The  first-born  sons  of  light 
Desire  in  vain  its  depths  to  see  ; 
They  cannot  reach  the  mystery, 

The  length  and  breadth  and  height. 
God  only  knoAvs  the  love  of  God ; 
Oh,  that  it  now  were  shed  abroad 

In  this  poor  stony  heart ! 
For  love  I  sigh,  for  love  I  pine: 
This  only  portion,  Lord,  be  mine, 

Be  mine  this  better  part. 
Forever  would  I  take  my  seat 
With  Mary  at  the  Master's  feet, 

Be  this  my  happy  choice ; 
My  only  care,  delight,  and  bliss, 
My  joy,  my  heaven  on  earth,  be  this, 

To  hear  the  Bridegroom's  voice. 
Amen. 


CALVARY. 

138  INSPRUCK.     M.  16.     [8,  8,  6.] 

I       |       1     J  '        '      '       ' 


m 


\—%    *    *> 


22: 


-2: 


2 


W 


J2-      J2. 


3^3      J2.      J2-       _fi_    jSL      _<22.      ^..J. 


1 |-H h- 


f 


£ 


1K 


-^ 


P 


i:£ 


J2.jO.j2.jS. 


3? ■«— 


flK 


g 


1ST 


<5>-^ 


«=g 


1 


in 


M.   16. 

Eden  a  Chalfaria. 

1  Yx  Eden,  cofiaf  hyny  byth, 
Bendithion  gollais  rif  y  gwlith, 

Syrthiodd  fy  nghoron  wiw  ; 
Ond  buddugoliaeth  Calfari, 
Enillodd  fwy  yn  ol  i  mi, 

Mi  ganaf  tra  b'wyf  byw. 

2  Ar  Galfari  yn  ngwres  y  dydd, 

Y  caed  y  gwystl  mawr  yn  rhydd, 

Trwy  golli  gwaed  yn  Hi' ; 
Ac  yno  talu  anfeidrol  lawn, 
Nes  clirio  llyfrau  'r  nef  yn  llawn, 
Heb  ofyn  dim  i  mi. 

3  Dros  f '  enaid  i  bur  addfwyn  Oen, 
Fel  hyn  yn  dyoddef  dirfawr  boen, 

I'm  gwneyd  yn  rhydd  yn  wir ; 
'Roedd  yn  ei  fryd  orphenu  'r  gwaith 
O  eithaf  tragwyddoldeb  maith, 


O  f  enaid,  cofia  'i  gur 


Amen. 


8,  8,*b. 
Happy  in  Christ. 

O  Lord,  how  happy  should  we  be 
If  we  could  cast  our  care  on  Thee, 

If  we  from  self  could  rest ; 
And  feel  at  heart  that  One  above 
In  perfect  wisdom,  perfect  love, 

Is  working  for  the  best. 

How  far  from  this  our  daily  life, 
How  oft  disturbed  by  anxious  strife, 

By  sudden  wild  alarms  ; 
Oh,  could  we  but  relinquish  all 
Our  earthly  props,  and  simply  fall 

On  Thine  Almighty  arms ! 

Could  we  but  kneel  and  cast  our  load, 
E'en  while  we  pray,  upon  our  God, 

Then  rise  with  lightened  cheer ; 
Sure  that  the  Father,  who  is  nigh 
To  still  the  famished  raven's  cry, 

Will  hear  in  that  we  fear. 

Amen. 


142 


139 


i& 


GLOHY    IN    THE    CROSS. 

DANVILLE.     M.  17.     [2,  8.] 

j 1 (3—, ! fr—\ ^—r-*- 


^=ni^=L=^-£^. 


Jti 


* * — *+ i-v— t-v 


-€ * # 


-# 0 


-i9-         -&-  . 


lf=*I 


^ 


,1 


^ * 


.# p. 


i       r 


% 


fe 


feEsEEF? 


n 


jr-0- 


:g a: 


*— #^ 


;i=E 


EE 


^F^—r^^T*] — ^F5  •  - 

1,  K, 

— i 1— 

9-'    i — M* — rh    E     T.. 

# 

i        1 

r  FtP— 

g       .-&— r  ^  — <£ 

■i-t — ' -M — 1— \~ — * M— 

-f * -H 

M.  17. 
Grorfoledd  y  Saint. 

1  Bydd,  bydd, 

Rhyw  ganu  peraidd  iawn  ryw  ddydd, 
Pan  ddelo'r  caethion  oil  yn  rhydd ; 
Fe  droir  eu  ffydd  yn  olwg  fry, 
Cydunant  byth  heb  dewi  a  son 
I  foli'r  Oen  fu  ar  Galfari. 

2  Ond  gwledd 

Sydd  eto'n  bod  tu  draw  i'r  bedd, 
Dros  byth  i'w  chael  i'r  gwael  en  gwedd ; 
Lie  bydd  caniadau  maith  di  ri, 
I  bara  beunydd  yn  ddi-boen, 
Gan  foli'r  Oen  fu  ar  Galfari. 

Amen. 


2,  8. 
Glory  in  the  Cross. 

1  There,  there, 

In  the  celestial  realms  so  fair,    [care, 
When  slave-bound  saints  are  free  from 
And  will  in  heavenly  circles  move, 
Then  in  the  everlasting  throng 
They  '11  sing  the  song  of  Jesus's  love. 

2  Gain,  gain, 

Forever  free,  without  a  pain, 
In  perfect  peace  they  shall  remain  ; 
They  once  so  poor  shall  come  to  see 
That  they  have  now  an  heavenly  wealth 
Through  Jesus's  death  on  Calvary. 

Amen. 


143 


ABIDE    WITH    ME. 


140 


EVENTIDE.     M.  19.     [10.    4  lines.] 


m 


m 


«=^=g 


s-» 


.a—as,- 


-&—6I—K 


&—& 


3=S 


* 


:z?=±: 


Sigsp 


jZL <2L      <7- 


a  a. 


'&: 


^=&=Z 


0—0> 


>.[y  r  ?  r 


* 


M.  19. 
Aros  gyda  mi. 

1  O !  aros  gyda  mi,  y  mae  'n  hwyrhau, 
Ty  wyllwch,  Arghvydd,  sydd  o'm  deutu 

'n  cau ; 
Pan  gilia  pob  cynhorthwy,  O  bydd  Di, 
Cynhorthwy  pawb,  yn  aros  gyda  mi. 

2  Cyflym  ymgilia  dydd  ein  bywyd  brau, 
Llawenydd,  mawredd  daear  sy'n  pell- 

hau  ; 
Newid  a  darfod  y  mae  'r  byd  a'i  fri ; 
O  !  'r  Digyfuewid,  aros  gyda  mi. 

3  Nid  fel  ymdeithydd  Arghvydd,  ar  ei 

daith, 
Ond  aros  gyda  mi  dros  amser  maith ; 
Fel  dy  ddysgyblion  gynt,  moes  wel'd 

dy  wedd, 
Yn   llawn    tiriondeb    pur   a   dwvfol 

hedd. 

4  Mae  arnaf  eisieu'th  wyneb  ar  bob  awr, 
'Does  ond  dy  ras  ddyrysa'r  temtiwr 

mawr : 
Pwy  all  fy  arwain,  Arghvydd,  fel  Tydi? 
Bob  dydd  a  nos,  O  !  aros  gyda  mi. 

5  Nid  ofnaf  neb  pan  fyddi  di  gerllaw  ; 
Ni  tlieimlaf  ddim  o  ingoedd  poen  a 

braw:  [bedd? 

Pa  le  mae  colyn  angeu  ?  p'le  mae  'r 
Gorchfygaf  hwynt  os  caf  ond  gwel'd 

dy  wedd. 

Amen. 


lO.     4  lines. 

Abide  with  Me. 

Abide  with  me!  Fast  falls  the  eventide, 
The  darkness  deepens — Lord,  with  me 
abide !  [flee, 

When  other  helpers  fail,  and  comforts 
Help  of  the  helpless,  oh,  abide  with  me ! 

Swift  to  its  close  ebbs  out  life's  little  day  ; 
Earth's  joys  grow  dim,  its  glories  pass 

away  ; 
Change  and  decay  in  all  around  I  see ; 

0  thou  ,who  changest  not,abide  with  me! 

1  need  thy  presence  every  passing  hour, 
What    but   thy   grace   can   foil    the 

tempter's  power  ? 
Who,  like  thyself,  my  guide  and  stay 

can  be  ? 
Through  cloud  and  sunshine,  oh,  abide 

with  me ! 

Not  a  brief  glance  I  long,  a  passing 
word ;  -  [Lord, 

But  as  thou  dwell'st  with  thy  disciples, 
Familiar,  condescending,  patient,  free, 
Come,  not  to  sojourn,  but  abide, with  me! 

Hold  thou  thy  cross  before  my  closing- 
eyes  ;  [to  the  skies ; 

Shine  through  the  gloom,  and  point  me 

Heaven's  morning  breaks,  and  earth's 
vain  shadows  flee ! 

In  life,  in  death,  O  Lord,  abide  with  me! 

Amen. 


144 


PILGRIM'S   SONG. 

14:1     PILGRIM'S   SONG.     M.  19.     [10.     4  lines.] 


jL-^f    i 

— j- 

-J- 

— i — 

— n 

~i — 

: 

1 

1 

1 — 

i *— 

£pfc-,*— 

i 

■0- 

I 
■0- 

42- 

1 — # — 

-8 

t- 

* 

A 

9 *- 

0             » 

^i-f,  -f- 

h 

0— - 

— F — 

— 1 <5— 

— 1 , 

i 

— P— 

•— 

-     p— 

, 0 — 

* 1 

^— ^-*^— i — 

!• 

1 

H — 

r 

— ^ — 

— 1 

* 

i 

— p- — 
i 

L  & 

H L-1 

i 


s 


J2- 


s=si 


H*-D*- 


-jg- 


» #_ 


F=F 


^ 


iz. 


*t. 


E^ 


IZZZL 


1 


3#-      *      -J- 


-^-^ 


US 


M.  19. 

Galwad  ar  y  Pererin. 


lO.     4  lines. 

Pilgrim's  Song, 


1  Fy    enaid !     c'od,    sefydla'th    wamal    1   Weary  of  earth,  and  laden  with  my 
fryd,  sin, 


Myn'd  heibio  mae  pleserau  pena  'r  byd  ; 
O  !  dring  i  fynu,  ac  anghofia  'n  awr 
Bob    peth    a   enw    'r    Ddaear   yma    'n 
fawr. 

2  Draw,    draw,   yn   mhell  tu  hwnt  i'r 

tywyll  fedd, 
Mae'th  gysur  oil,  dy  bleser  a  dy  hedd ; 
Mae  Iesu  yno — ef  ei  hunan  yw 
Y  cwbl  feddaf  byth  i  farw  a  byw. 

3  Ffarwel  i'r  oil  a  welaf  is  y  ne', 
Ond  im'  gael  Duw  yn  unig  yn  eu  lie ; 
Mae  fy  nymuniad  yn  terfynu  'n  un, 
Heb  ddim  yn  eisieu,  ynddo  Ef  ei  hun. 

Amen. 


1  look  at  heav'n  and  long  to  enter  in, 
But  there  no  evil  thing  may  find  a  home  ; 
And  yet  I  hear  a  voice  that  bids   me 

"Come." 

2  The  while  I  fain  would  tread  the  heav- 

enly way, 
Evil  is  ever  with  me,  day  by  day  ; 
Yet  on  mine  ears  the  gracious  tidings  fall, 
"  Repent,  confess,  thou  shalt  be  loosed 

from  all." 

3  Yea,  Thou  wilt  answer  for  me,  right- 

eous Lord ;  [ward ; 

Thine  all  the  merits,  mine  the  great  re- 
Thine  the  sharp  thorns,  and  mine  the 

golden  crown,  [down. 

Mine  the  life  won,  and  Thine  the  life  laid 

Amen. 


145 


142 


ABIDE    WITH    ME. 

BANBURY.     M.  19.     [10.     4  lines.] 


feEE^^^Sfe^g 


2_^ h- i  j— 


^ 


^=?F: 


g=g 


T$> 


g 


-^ «*_ 


:g — gy 


i 


g     ^ 


^       ■*■ 


i 


-p— 


9^ 


:gf=F8 


^___ 


2 


-^s 


^ — ^ 


11 


II 


M.  19. 
Arfaeth  Duw. 


10.     4  lines. 
Abide  with  me. 


1  Cyn  llunio'r  byd,  cyn  lledu'r  nefoedd  1  Abide  in  me,  O  Lord,  and  I  in  Thee, 

wen,  From  this  good  hour,  oh,  leave   me 

Cyn  gosod  haul  na  lloer  na  ser  uwch  ben,  nevermore  ; 

Fe  drelhwyd  ffordd,  yn  nghynghor  Tri  Then  shall  the  discord  cease,  the  wound 

yn  Un,  be  healed,                               [o'er. 

1  achub  gwael  golledig,  euog  ddyn.  The  life-long  bleeding  of  the  soul  be 

i 

2  Trysorwyd  gras,  ryw  anherfynol  stor,  2  Abide  in  me  ;  o'ershadow  by  Thy  love 


Yn   Iesu    Grist   cyn   rhoddi   deddf  i'r 

mor; 
A   rhedeg   wnaeth   bendithion   arfaeth 

ddrud, 
Fel  afon  gref  lifeiriol  dros  y  byd. 

3  Mae'r  udgorn  mawr  yn  seinio'n  awr 
i  ni 


Each  half-formed  purpose  and  dark 
thought  of  sin  ; 
Quench  ere  it  rise,  each  selfish,  low  de- 
sire, [and  divine. 

And  keep  my  soul  as  Thine, — calm 

3  As  some  rare  perfume  in  a  vase  of 
clay, 


Ollvngdod  llawn,  trwy'r  lawn  ar  Gal-       Pervades  it  with  a  fragrance  not  its 

fari ;  own, 

Mawl  yn  mhobiaith,  trwy'r  ddaear  faith   So,  when    Thou    dwellest    in    a   mortal 


a  fydd 

Am  angeu'r  groes  a'r  gwaed  a'n  rhoes 
yn  rhydd. 

Amen. 


soul, 

All    heaven's   own    sweetness   seems 
around  it  thrown. 

Amen. 


146 


143 


UNITY. 

CLOD.     M.  19.     [lO.     4  lines.] 


■*~B 1 ! — ^ * — -a ^ i 1-4-  -na- 

— — i 1 — i , 

! — = ^— 

1 H ^ ,*? — 

i 


p 


^=g 


:^=> 


s 

^S111 


jsljz.~Sl.jz. 


&r 


-&=£.-"- 


JZ.     JZ. 


% 


*^- 


31* 


$2.         fas.       ^2.       j2_       zf: 


^ 


-«*- 


M.   19. 
Undel)  yr  Eglwys. 

1  Mae  eglwys  Dduw, 

Trwy  'r  ddae'r  a'r  nef  yn  lin, 
Y  meirw  a'r  byw, 

A'u  cydsain  yn  gytim  ; 
"  Teilwng  yw  'r  Oen," 

Medd  seintiau  yn  y  nef — 
"  Teilwng  yw  'r  Oen," 

Yw  'n  llafar  ninau  a'n  lief. 

2  Darfydded  son 

Am  bob  ymryson  rawy — 
Part'iol  farn, 

A  rliagfarn,  lawr  a  hwy ; 
Doed  ysbryd  hedd, 

Tangnefedd  yn  eu  lie, 
A  chariad  pur, 

O'r  cariad  sy  yn  y  ne\ 

Amen. 


lO.     4  lines. 
Unity  in  the  Chnrch. 

1  Through  heaven  and  earth 

The  church  of  God  will  sing, 
Living  and  the  dead  will 
■  Their  tribute  bring  ; 
"  Worthy  the  Lamb," 

The  highest  note  above 
Should  move  our  hearts 

To  sing  "  Worthy  his  love." 

2  Party  contention  and 

Dispute  and  strife 
Will  all  be  swept  away 

By  higher  life. 
The  wealth  of  love 

Which  our  Lord  has  given, 
Shall  deluge  the  earth 

With  the  peace  of  heaven. 

Amen. 


147 


THE    THRONE    OF   GRACE. 

144  ERFYNIAD.     M.  19.     [10.     4  lines.] 


3E 


m 


m 


& 


-&■ 


o 


^ 


^ 


J2.     J2. 


W 


fi— b 


-&- 


s 


e: 


^mrp 


s- — is: 


:*af 


** 


=fa 


^ 


J2.  _£2_ 


w 


6t 


J2.~g.j2-         J2-   J2.      J2-      J2-      J2-      J2- 


^> 


M 


9:i>  v.* 


2? — fr^ 


P 


2Z 


f 


;=*= 


-»■ 


?F 


Sg: 


M.  19. 

Lief  am  adnewyddiad, 

1  At  orsedd  gras  mi  af  i  ddweyd  fy 

nghwyn; 
Bydd  im',  O  Dduw,  yn  Dad  a  Cheid- 

wad  mwyn : 
O  cadw  fi  o  rwydau  'r  gelyn  cas, 
Dan  gysgod  nawdd  dy  annherfynol 

ras. 

2  O  cofia  'r  hedd  rai  prydiau  roist  i 

lawr, 
I'm  henaid  trist,  mewn  cyfyngderau 

mawr; 
Rho  eto  nerth,  y  mae  fy  enaid  gwan, 
Gan  rym  y  don,  yn  methu  d'od  i'r  Ian. 

3  Mi  ro'wn  y  byd,  a'r  oil  sydd  ynddo 

'n  awr,  *  [awr  ; 

Am  dy  fwynhan  un  fynyd  fach  o'r 
Mae  golwg  arnat  lawer  iawn  yn  well 
Na  llawnder  holl  drysorau  'r  gwledydd 

pell. 

Amen. 


lO.     4  lines. 
The  Throne  of  Grace. 

The  throne  of  grace  is  on  our  home- 
ward way, 

To  it  we  '11  come,  and  will  in  secret 
pray  ; 

Be  Thou,  our  God,  our  Father,  Saviour, 
dear;  [not  tear. 

And  there,  beneath  Thy  wing,  we  shall 

( rrant  us  Thy  peace  through  every 
day  and  night  ; 

For  us  the  darkest  hour  turn  to  light ; 

In  harm  and  danger  make  Thy  chil- 
dren brave,  [wave. 

In  wildest  tempest  let  them  ride  the 

I'd  give  the  world,  its  honor  and  its 
strife,  [enly  life ; 

For  the  sweet  balm  and  joy  of  heav- 

AVe stand  to  bless  Thee  ere  our  worship 
cease, 

And  lowly  wait  for  Thine  eternal  peace. 

Amen. 


148 


DEPTH   OF   WISDOM. 

145  Y   RHOSYN   OLAF.     M.  20.     [lis.] 


* — *^s 

#"^ K        : 

— ^ ^ ^ £> ^ ■$< r— ' — 

1         M 

^ ,5. SJ 

0=F 

L  | , J     J-J  J  J  ,  J 

A ^ f2 : 

I 

I    .     i ;    h£ 

-rt^—v — ps — jy  -* — h — ^^ 

— ^ r^ e 1-^ ^ ^ 1 

»      #     f     ;       j ^ 

fP=F 

p #     »     »_^ j u^ 

•  d —  ~h      n» — r~H 

-e«,?    *    *  * -^ * JPi  rf 

— ^ (^ — jp? & *5 — F-  -lg 

^ ^ — 

—  & — ^ ^ 

M.  20. 

Dyfnder  Doethinel. 

1  O  !  ddyfndeb  diwaelod, 

Cyfamod  a  threlh, 
Yr  arfaetli  dragwyddol 

Sydd  ddyfnder  drachefh ; 
Rhagoddef,  rhagweled 

Mai  syrthio  wnai  dyn, 
Ac  ethol  Gwaredwi 

Tragwyddol  ei  hun. 

2  O  !  ddyfnder,  pwy  fesur 

Ddoethineb  y  ne'  ? 
Cyfamod  Tragwyddol 

Ni  syflir  o'i  le  ; 
Gosodwyd  y  sylfaen, 

Mor  gadarn  yw'r  graig, 
Ti,  Arglwydd  y  lluoedd, 


A  dd'rysodd  y  ddraisf. 


Amen. 


lis. 

Depth  of  Wisdom, 

1  How  deep  in  foundation 

The  covenant  of  God ! 
How  wise  is  the  counsel 

Of  ru-y  blessed  Lord. 
Before  the  creation, 

The  fall  was  foreseen, 
And  salvation  prepared 

For  sinners  unclean. 

2  Unfathomable  deep  is 

The  wisdom  of  heaven ; 
To  the  council  eternal 

No  date  can  be  given. 
Like  rocks  in  the  ocean, 

It  never  will  shake, 
He  '11  never,  no,  never, 

His  promise  forsake. 

Amen. 


149 


146 


PEACE    IN    THE    BLOOD. 

JOANNA.     M.  20.     [lis.] 


It 


4 — I 


ZC 


-jBL 


z- 


~^ 


3t± 


-<5k- 


^ 


Z2— 22: 


3=3= 


:z2=zs: 


-S5- — (^ — ^- 


^=i= 


;*£ 


zt 


-P—&—72. 


?=?=&=&: 


?=& 


^ 


&—P-0- 


#-# 


i 


:e 


J 1 h 


5 


£=£ 


-fit 


zz 


■fiL 


i^Ei 


75" 


JT+ 


<5> 


fl 


a#fH*-r 


J 


J    ■<=■ 


^2_ 


*-^ 


S£_e_& 


SI 


» 


^2_ 


±d 


M.  20. 

Heddwch  trwy  'r  gwaed. 

1  O  !  gariad  !  O  gariad ! 

Anfeidrol  ei  faint, 
Fod  llwch  mor  annheilwng 

Yn  cael  y  fath  fraint : 
Cael  heddwch  cydwybod 

A'i  chanu  trwy  'r  gwaed, 
A  chorff  y  farwolaeth, 

Sef  llygredd,  tan  draed. 

2  Nis  gallai  'r  holl  foroedd 

Byth  olchi  fy  mriw, 
Na  gwaed  y  cre'duriaid, 

Er  am  led  eu  rhyw  ; 
Ond  gwaed  y  Messia 

A'm  gwella  'n  ddiboen — 
Rhyfeddol  yw  rhihwedd 

Marwolaeth  yr  Oen. 

3  Cydganed  y  ddaear 

A'r  nefoedd  yn  nghyd, 
Ogoniant  tragwyddol 

I  Brynwr  y  byd  ; 
Molianed  pob  enaid 

Yr  Arglwydd  ar  gan, 
Am  achub  anhydyn 

Bentewyn  o'r  tan. 

Amen. 


lis. 
Peace  in  the  Blood, 

1  I  know  not  how  great  is 

The  loye  of  my  God, 
That  one  so  unworthy 

Was  sayed  by  the  blood  ; 
I  know  that  my  conscience 

Is  quiet  and  free, 
Through  the  death  of  my  Sayiour, 

Who  suffered  for  me. 

2  The  waters  of  oceans 

Could  wash  not  the  stain, 
Nor  blood  of  all  creatures 

On  earth  altars  slain  ; 
But  the  blood  of  Messiah 

From  sin  will  make  free ; 
No  refuge,  no  safety, 

Elsewhere  can  I  see. 

3  In  our  Redeemer 

Let  heaven  and  earth  boast, 
For  Christ  is  my  Saviour, 

I  ne'er  can  be  lost ; 
By  Christ  will  I  conquer, 

To  Him  will  I  sing, 
To  Jesus,  my  Saviour, 

Jehovah,  my  King. 

Amen. 


150 


LOVE    TO   CHRIST. 

147  MONTGOMERY.     M.  20.     [lis.] 


l=zs£ 


^2=e 


7P IZ2I 


at 


^ 


2£ 


-*-         ^2- 


£z 


o  rj 


&- 


J2L- 


3t 


i 


75j 

i 

— <&— 

72^1 

\       ! 

=?(ff 

n — ' — 

— P 

t=fc 

— fl 

1 

4- 

7^~ 

i 

=3" 

&    J 

£7 

=^-b-7- 

: E~  — 

■ 

~P 

— «>— 

~T      ~*~ 

— H 

M.  20. 

Ymhyfrydu  yn  yr  Anwylyd. 
Mae  enw  f '  Anwylyd 

Mor  anwyl  mor  fawr ; 
Hyfrydweh  y  nefoedd, 

Hyfrydweh  y  llawr  ; 
NI  dderfydd  ei  garu, 

Ni  dderfydd  ei  glod, 
Tra  byddo  y  nefoedd, 

A  bydoedd  yn  bod. 

Wei,  bellach  mi  gredaf 

Er  nad  wyf  ond  gwan, 
Edrychaf  o  ddyfnder 

Y  ddaear  i'r  Ian  ; 
Agorodd  o'i  gariad 

Ffordd  newydd  a  byw, 
O  ganol  tywylhvch 

I  fymves  fy  Nuw 


Amen. 


lis. 

Our  Delight, 

0  Jesus,  we  love  Thee, 
To  Thee  will  we  sing ; 

Let  earth,  as  the  heaven, 
Its  best  tribute  bring. 

The  light  of  Thy  countenance 
Shineth  so  bright, 

That  now  and  forever 
We  need  no  more  light. 

1  will  no  more  tremble, 
For  Thou  art  so  near, 

Though  the  depth  where  I  am 
Deprives  me  of  cheer  ; 

Looking  to  Jesus, 
In  his  love  I  can  see 

A  way  from  this  dungeon 


To  heaven  for  me. 


Amen. 


151 


THE   CONQUEST    OF   CHRIST. 

148  OLDENBURG.     M.  20.     [lis.] 


:<g — ^~ 


i 


:£=^ 


§EEEg 


zz^i 


:iatE 


-^i-  -,$)-    -jfi- 


^ 


o 


zz: 


^    »^    -f2-    -j2- 


?£ 


g=ei 


i 


=£ 


^gr 


■«- 


P 


F=^S 


sfe 


i: 


_^ 


lT 


a 


i 


j 


r 


22 


Zt 


E 


w 


& 


-6h 


^ 


"•^ 


HU 


7*-       ■*-       -*- 


221 


22: 


2Z 


M.  20. 
Concwest  Iesn. 

1  Hosanna  i  'n  Brenin, 

Gorchfygodd  ei  hun ; 
Hosanna  am  goncwest 

Y  Duw  wnaed  yn  ddyn  : 
Deng  mil  o  ganiadau 

Roi  'r  iddo  uwch  nen, 
A  myrdd  o  goronau 

Addurnant  ei  ben. 

2  Ei  fuddugoliaethau 

A'i  glodydd  ar  led, 
Trwy  'r  ddaear  heb  ddiwedd 

Yn  rhyfedd  a  red  : 
A  chanu  dros  oesoedd 

Tragwyddol  a  fydd, 
Am  iddo  ar  uffern 

Lwyr  enill  y  dydd. 

Amen. 


lis. 

The  Conquest  of  Christ. 

1  O  glory  to  Jesus, 

Forever  shall  be, 
His  glory  shall  swell 

As  the  waves  of  the  sea ; 
Hosanna  to  Jesus 

The  heavens  all  sing  ; 
To  Him  praise  and  glory 

All  nations  will  bring. 

2  Still  looking  to  Jesus, 

Wherever  I  go, 
For  power  to  crush 

Under  foot  every  foe. 
The  arm  of  the  Saviour 

The  conquest  has  given, 
And  life  of  enjoyment 

Eternal  in  heaven. 

Amen. 


102 


THE   BANQUET-TABLE. 


149 


HANOVER.     M.  20.     [lis.] 


I 


i* 


wsm 


</ 


7gr 


o 


^ 


5 


*±gz±3 


i*ft: 


Z22I 


_^_ 


J^ 


if— *- 


^- 


H I- U 


fZ 


5 


2z: 


M.   20. 

Hi  a  huliodd  ei  bwrdd. 

1  Cyflawnder  didrai 

Sy'n  Iesu  o  hyd, 
Er  cymaint  ein  bai 

A'n  hangen  i  gyd  ; 
Trysorau  digonol, 

O  wirfodd  y  Tad, 
I  dlodion  ysbrydol, 

Yn  rhodd  ac  yn  rhad. 

2  Mae  gal  wad  yn  awr, 

Gwahoddiad  o  hedd, 
Ar  waelion  y  llawr, — 

O,  deuwch  i'r  wledd  ! 
Gwledd  aberth  Calfaria, 

Gwledd  uchel  ei  chlod: 
Cawn  ynddi  oludoedd 

Tra  bydoedd  yn  bod. 

Amen. 


lis. 
The  Banquet-Table. 

1  There  is  boundless  store, 

No  want  shall  Ave  know  ; 
The  treasures  of  grace 

Like  deep  waters  flow. 
We  feed  on  his  mercy, 

In  safety  we  rest, 
The  battle  is  over, 

Oh,  come  and  be  blessed. 

2  The  needy  and  poor, 

Throughout  the  whole  earth, 
Are  called  to  partake 

Of  this  joy  and  mirth. 
The  banquet  is  ready, 

The  table  is  spread, 
In  midst  of  affliction, 

We  eat  and  are  fed. 

Amen. 


153 


EVENING   PRAYER. 

130  LLANGEITHO.     M.  21.     [8,  8.] 


rj     4l 

£=£ 

Fi    iq 

i 1 H 

i 1— 

1 ' 1—1 

1 I— 

r+ 

1- 

U^' — ^'-J 

^              ^            ^              "j 

1 &—>-& ««— ! 

p^ — ^n 

L^ — ^U 

5^ 

-i5? 

0 
-*$>- 

-^ 

2^— 1= 

f    -3T- 

-1 i— 

J 

J                  r^ 

^          7? 

^— 

1 

-^i 

M.  21. 

Gwawrddydd  yr  Efengyl. 

1  Aed  efengyl,  fel  y  wawrddydd, 
'Nawr  i  gludo  myrdd  drwy'r  gwledydd  : 
Ac  aed  sain  yr  udgorn  arian 

1  ddymchwelyd  teyrnas  Satan. 

2  T'wyned  haul  ar  fyrdd  o'r  werin 
Sy'n  y  dwyrain  a'r  gorllewin : 
Son  am  Iesu  lanwo  ynysoedd 
Fel  mae  'r  dyfroedd  yn  toi  'r  moroedd. 

3  Llanwed  moroedd  iachawdwriaeth 
Gyrau  'r  byd  a  gwir  wybodaeth  : 
Deau,  gogledd,  a'r  holl  wledydd 
Fyddo  'n  dyfod  at  Fab  Dafydd. 

4  Llwyddiant  i'r  cenhadon  ffyddlon 
Sy'n  cyhoeddi  efengyl  dirion 
I  gael  torf  ddirif,  trwy  gredu 
'N  berlau  heirdd  yn  nghoron  Iesu. 

5  Croesaw  hyfryd  foreu  hawddgar 
Pan  ddaw  lluoedd  nef  a  daear 
I  gyd  ganu  Haleluia 
Byth  am  haeddiant  pen  Calfaria. 

Amen. 


8,  8. 

Evening  Frayer, 

1  Giver  and  hearer  of  prayer, 
Thou  Shepherd  and  Guardian  of  mine, 

My  all  to  Thy  covenant  care, 
I,  sleeping  or  waking,  resign. 

2  If  Thou  art  my  shield  and  my  sun, 
The  night  is  no  darkness  to  me  ; 

And,  fast  as  my  minutes  roll  on, 
They  bring  me  but  nearer  to  Thee. 

3  A  sovereign  protector  I  have, 
Unseen,  yet  forever  at  hand  ; 

Unchangeably  faithful  to  save, 
Almighty  to  rule  and  command. 

4  His  smiles  and  his  comforts  abound, 
His  grace,  as  the  dew,  shall  descend  ; 

And  walls  of  salvation  surround 
The  soul  He  delights  to  defend. 

5  All  praise  to  the  Father,  the  Son, 
And  Spirit,  thrice  holy  and  bless'd, 

Th'  eternal,  supreme  Three  in  One, 
Was,  is,  and  shall  still  be  address'd. 

Amen. 
154 


THE  SONG   OF    THE    REDEEMED. 

151  LLANTRISANT.     M.  21.     [8,  8.] 


-0-irJ 1 ^ r    1-                   i 

J      J      "liJ      J pi -1 

^ /S> ^ g «5-J j ^ ^ <S>— ■ — &— 

1         ■*" 

—& & ^-L6' 0-P-     0   m l_J 

^  k  rf  r  m — — ^  — 

i 

AM"!-!  J  JlJ  J   i   il  ;  J  J 

M .  J      1      I      i . 

#  *     *       <5|       d       r               ^ 

L&i  g  fpfppf  g  rig  g  *' 

7^jr-p                   -ftp    'F      w  ■    &     •        -p     &-  -^j— 

1 1 1 1 1 j ^J_| j j 

ill      '  ' 

M.  21. 

Clodforedd  y  gwaredigion. 

1  Caned  pechaduriaid  mawrion, 
Fe  gaed  noddfa  i  lofruddion ; 
Koddfa  glyd  rhag  Hid  dialydd, 


8,  8. 

The  Song  of  the  Redeemed. 

1  Sinner,  come,  with  sweetest  measures,' 
Sing  these  great  and  boundless  treasures; 
Here  's  a  refuse  from  all  dangers, 


Noddfa  rad  yn  ngwlad  y  cystudd.    |    And  a  fount  of  joy  for  sinners. 


2  Caned  nef  a  daearolion 
Sain  hosanna  i  Frenin  S'ion ; 
Llawn  tosturi  yw  yn  wastad, 
Nid  oes  diwedd  ar  ei  gariad. 

3  Canwn  mwy  am  waredigaeth 
Heb  ei  hail,  i  blant  marwolaeth 
Talodd  Iesu  ein  dyledion, 

A  gorchfygodd  ein  gelynion. 

4  Khyfedd  fydd  am  hyn  y  canu, 
Pan  ddel  S'ion  oil  i  fyny, 

At  y  rhai  sy'n  awr  yn  hwylus 
Chwareu  'r  tanau  yn  Mharadwys. 
Amen. 


2  Come  and  sing  for  this  salyation  ; 
Praise  the  King,  ye  men  of  Sion ; 
His  loye  and  pity  will  endure, 
Give  praise  to  his  name  forever. 

3  Let  us  praise  the  King  of  Sion 
For  his  wonderful  salvation  : 
All  our  heavy  debt  is  cancelled, 
And  our  strongest  foes  are  conquered, 

4  Great  shall  be  the  proclamations, 
When  comes  to  Him,  from  all  nations 
Tide  of  song  like  many  waters, 

Joy  of  Sion's  sons  and  daughters. 

Amen. 


155 


THE   CHRISTIAN'S   TREASURES. 


152 


CYSUR.    M.  23.    [5,  6.] 

t^yri 1T2— ~  r        I    J    I   &  & 


#=# 


^b^- 


^~+ 


^=^=^ 


2Z 


&     & 


++- 


g^j 


^-^-r-r- 


^-^ 


^ (2- 


^ 


-^ — ^ 


Fill 
ah 


4-4- 


3Z 


*=fe 


-^ <g       ^ 


^ 


#— ^  ^ 


^— — N^" 


r:  #.  qz:   ^2.   ^ 


*— * 


^-r^- rTTfepQ^g 


42.  ^2. 


^ 


■»■ 


tS»- 


I         I 


I 


at 


P 


-<2-        -^»-        -&-        -&- 


m=£ 


m 


±=*=&: 


0 


IP 


1 


M.  23. 

Trysor  y  Cristion. 

1  Y  cysur  i  gyd, 
Sy'n  llanw  fy  mryd, 
Fod  genyf  drysorau 
Uwch  gwybod  y  byd  ; 
Ac  er  bod  hwy  'nghudd, 
Nas  gwel  neb  ond  ffydd, 
Ceir  eglur  ddatguddiad 
O  honynt  ryw  ddydd. 

2  'Rwy  'n  gweled  bob  dydd, 
Mai  gwerthfawr  yw  ffydd, 
Pan  ehvy'  i  borth  angeu 
Fy  angor  a  fydd  ; 

Mwy  gwerthfawr  im'  yw 
Na  chyfoeth  Peru, 
Ei  gwrthddrych  a '111  cynal 
Dydd  dial  ein  Duw. 

Amen. 


5,  6. 

The  Christian's  Treasuresi 

1  My  joy  night  and  day, 
My  strength  all  my  way, 
Are  treasures  unseen  by 

The  world's  sullied  eye  ; 
These  treasures,  although 
The  world  cannot  know, 
Divine  love  and  mercy 

On  sinners  bestow. 

2  And  these  will  impart 
Their  strength  to  my  heart 
When  from  this  frail  body 

My  soul  must  depart ; 
No  other  thing  may 
Help  me  on  that  day, 
When  all  earthly  glories 

Shall  vanish  away. 

Amen. 


156 


GLORY   IN    CHRIST. 

153  TALIESIN.     M.  23.     [5,  6,  5.] 


$ 


H    J      ! 


i_^ 


-g   d   e-' — 


^ 


22: 


si  =22:  ~*~#~*-«"7«  =a:  =z£  d*  s  m 


3zzs: 


•      #  I    ^  _L£^Ug— T>2 £* UZZJLZZXgZ 


I^J 


I         I         I 


ggg 


fTS=i--tsstpf 


1=H^f 


m 


M.  23. 

Rhinwedd  gwaedy  groes. 

1  Fy  Iesu  mwy  fydd 
Fy  noddfa  bob  dydd, 
O  ddyfnder  pydewau 
Fe'm  rhoddodd  yn  rhydd  ; 
Xi  feddaf  iachad 

Un  dim  ond  ei  waed, — 
Fy  heddwch  a'ni  haeddiant, 
Fy  nerth  a'm  parhad. 

2  Rhyw  afon  a  gaed 

0  ddwfr  ac  o  waed, 

O'r  orsedd  ddysgleirdeg ; 
Mae'n  rhedeg  yn  rhad 

1  wella  fy  mriw, 

Fy  meiau  o  bob  rhyw, 
A  chanu  fy  enaid 
Er  dued  ei  liw. 

Amen. 


5,  6,  5. 

Glory  in  Christ. 

Ye  servants  of  God  ! 

Your  Master  proclaim, 
And  publish  abroad 

His  wonderful  name ; 
The  name  all  victorious 

Of  Jesus  extol ; 
His  kingdom  is  glorious, 

He  rules  over  all. 

God  ruleth  on  high, 

Almighty  to  save ; 
And  still  He  is  nigh, 

His  presence  Ave  have : 
The  great  congregation 

His  triumph  shall  sing, 
Ascribing  salvation 

To  Jesus,  our  King. 

Amen. 


157 


154 

dfc 


1 


SALVATION. 

LLANFAIR.     M.  25.     [7,  4.] 


i=iPi 


^v— * 


Pf 


2 


^s: 


-g g- 


jS2- 


_<# 


^.    V 


zc 


i 


j 


k 


9-1 


^ 


^/ 


«— * 


^ 


-*-*• 


» 


■P-*  ♦ 


:3l~ 5 


P 


J^ 


^     W 


I^Ot 


^=ft 


g=^=^F==^=j 


^ffi: 


"ZT 


■g      g      g      <llT 


25E 


1 


r    p  Ta — i ■ -iZ- 


M.  25. 

Ffynon  i  bechod  ac  aflendid. 

Caned  nef  a  daear  lawr, 

Fe  gaed  ffynon, 
I  olchi  pechaduriaid  mawr, 

Yn  glaer  wynion ; 
Yn  y  ffynon  gyda  hwy, 

Minau  'molcha', 
Ac  a  ganaf  byth  tra  b'wy', 

Haleluia. 

Hedd  a  chariad,  ar  y  groes, 

Darddodd  allan ; 
Iesu  'n  nyfnder  angeu  loes, 

Faeddodd  Satan ; 
Er  ei  glwyfo  dan  ei  fron, 

Fe  orchfygodd ; 
Cenir  am  y  frwydr  hon 

Yn  oes  oesoedd. 

Amen. 


7,  4. 

Salvation. 

1  Glory  be  to  God  on  high, 

He  hath  saved  me  ; 
Let  his  glory  fill  the  sky, 

For  His  mercy ; 
Peace  and  joy  He  has  given, 

Great  Jehovah 
Brings  to  me  the  joy  of  heaven, 

Halleluia. 

2  Peace  and  love  upon  the  earth, 

Depth  of  wonder ! 
Christ  by  death  redeems  from  death, 

Without  number ; 
And  though  He  died,  He  shall  reign, 

Yes,  forever ; 

For  He  from  death  and  sad  pain 

Will  deliver. 

Amen. 


158 


VICTORIOUS   CROSS. 


155 


GWALCHMAI.    M.  2B.    [7,  4.] 


ium 


¥EE3 


3# 


f^=^ 


'^i 


-«■ — «'-'-« 


si 


t=F 


#-*- 


*— # 


kl 


¥^ 


a 


l^- 


iSip 


a: 


E^ 


§ 


II 


H: 


Pg 


* 


=SE : 


-tf*- 


<$< — &- 


*- 


g; 


■^ 


P^; 


& — &- 


31 


£ 


a-^i^et 


:>2i 


pc 


3E 


^ — &- 


1^1 


~Xt- 


fcg 


i 


I 


P23 


P 


F5=^ 


£* 


?>2=ztrJL 


■^=st 


4-^ 


:5>: 


<s>— L-^- 


IF"-^ 


^^ 


^ld  a*r^4- 


k- 


BJjUJB 


^-# 


H 


^— ^ 


rrp~r 

as 


I         Kl 


U- 


M.  25. 

Calfaria. 

1  O  Galfaria  daeth  fy  hedd, 

A  fy  mywyd ; 
Ac  oddi  yno  mae  fy  ngwledd 

Nefol,  hyfryd : 
Tan  ei  aden  dawel  wiw, 

By th  arosa', 
Ac  mi  ganaf  tra  b'wyf  byw, 

Haleluia. 

2  Buddugoliaeth  Ian  a  ddaw, 

'Mhen  ychydig ; 
Mi  ddysgwiliaf  oddi  draw, 

Wrthi  'n  ddiddig : 
Yn  ei  allu  mae  fy  ffydd — 

Pwy  'm  gorchfyga  ? 
Canu  'mhleser  inau  fydd, 

Haleluia. 

Amen. 


7,  4. 
Victorious  Cross. 

1  On  the  cross  He  gave  me  peace, 

And  more  than  life  ; 
To  my  soul  He  gave  release 

From  bitter  strife ; 
And  beneath  the  tender  wing 

Of  Jehovah 
We  may  come  to  rest  and  sing 

Halleluia. 

2  Shall  we  ever  gain  the  day  ? 

Yes,  right  early ; 
For  we  '11  seek  and  we  will  pray 

The  Almighty 
To  bring  us  beneath  the  wing 

Of  Jehovah, 
There  in  sweetest  strain  to  sing 

Halleluia. 

Amen. 


159 


156 


BUILDING    OF    ZION. 

NEBO.     M.  25.     [7,  4.] 


"^feEl 

|    J     ij|„  =?=*] 

TO- « ~ — n — ^ — 

J           e)       e)      a       •&         & 

1         1          1           1 

^ ^=» 0 ^_^_| 

^         1                     ^ f      ^ 

I C 1 1 |_J 

a) ** 

— a —  ^ ^— ^ 

1 1 L  &     »  1 

lfc2= 

—f- 

1       «! 

— i  — j— -. 

w     J 

:=F-*-^=F=1 

1  1  ■ 
— *— -± 

ft  * 

_5> 

^-?— 

£? 

^ 

— , ' •— «$> L ^-J-1 

M.  23 
Adeiladu  Seion. 

1  Achub  Seion,  Arglwydd  lor 

O'i  chyfyngder, 
Mae'r  dydd  nodedig  wedi  d'od, 

Dyma'r  aniser ; 
Mae  dy  weision  ger  dy  frou 

Yn  gofidio, 
Ac  yn  hoffi  meini  hon 

Gan  dosturio. 

2  Pan  adeiladir  hon  drwy  lwydd 

Ar  y  ddaear, 
Bydd  Iesu  yn  ei  uchel  swydd 

Oil  yn  hawddgar ; 
Pawb  a'i  gwelant  yn  ei  waith 

Mewn  gogoniant, 
A'i  eglwys  drwy  y  ddaear  faith 

Yn  ben  moliant. 

Amen. 


7,  4. 
Zion  being  built, 

1  Rescue  Zion  for  Thy  praise, 

From  affliction ; 
Are  not  these  the  promised  days 

Of  salvation  ? 
Lo,  Thy  servants  for  her  sake 

Weep  before  Thee, 
And  their  hearts  with  longing  break, 

Lord,  have  mercy. 

2  When  Zion  is  built  on  high, 

In  her  glory, 
Then  Christ,  who  is  now  so  nigh, 

Giving  mercy, 
Shall  above  the  sky  be  King, 

And  hosanna 

Mingle  with  the  song  they  sing, 

Halleluia. 

Amen. 


160 


GLORY    TO    GOD   ON    HIGH. 


157 


MOSCOW.     M.  30.     [6,  6,  4.] 

t 


M.  SO. 

Iddo  Ef, 

'Does  destyn  gwiw  i'm  can 
Ond  cariad  f '  Arglwydd  glan, 

A'i  farwol  glwy' ; 
Gru ddfanau  Cal fari, 
Ac  angeu  Iesu  cu, 
Yw  nghan  a  mywyd  i, 

Hosanna  mwv. 


Caniadau  'r  nefol  gor, 
Sydd  oil  i'm  Harglwydd  lor 

A'i  ddwyfol  glwy';' 
Y  frwydr  wedi  troi, 
Gelynion  wedi  ffoi, — 
Sy'n  gwneyd  i'r  dyrfa  roi 

Hosanna  mwy. 

Pan  ddelo  'r  plant  ynghyd, 

0  bedwar  cwr  y  byd, 
I'w  mangre  hwy ; 

Gobeithiaf  yn  ddilyth, 
Gael  telyn  yn  eu  plith, 

1  ganu  neb  gwyno  byth, 

Hosanna  mwy. 

Xa  ddigied  neb  o'r  plant, 
Am  i  mi  ganu  ar  dant 

O'u  telyn  hwy : 
Myfyrio  'r  tywydd  du 
Fu  ar  ein  Iesu  cu, 
A  droes  fy  nghan  mor  hy', 

Hosanna  mwy. 


Amen. 


6,  6,  4. 

Worthy  the  Lamb! 

1  Glory  to  God  on  high ! 
Let  heaven  and  earth  reply, 

"  Praise  ye  his  name  !  " 
His  love  and  grace  adore, 
Who  all  our  sorrows  bore  ; 
Sing  loud  for  evermore, 

"Worthy  the  Lamb !  " 

2  While  they  around  the  throne 
Cheerfully  join  in  one, 

Praising  his  name, — 
Ye  who  have  felt  his  blood 
Sealing  your  peace  with  God, 
Sound  his  dear  name  abroad, 

"  Worthy  the  Lamb  !  " 

3  Join,  all  ye  ransomed  race, 
Our  Lord  and  God  to  bless ; 

Praise  ye  his  name  ! 
In  Him  we  will  rejoice, 
And  make  a  joyful  noise, 
Shouting  with  heart  and  voice, 

"  Worthy  the  Lamb  !  " 

4  Soon  must  we  change  our  place, 
Yet  will  we  never  cease 

Praising  his  name ; 
To  Him  our  songs  we  bring ; 
Hail  Him  our  gracious  King ; 
And,  through  all  a^es  sing, 

"  Worthy  the  Lamb !  " 

Amen. 


161 


FAITH. 


158 


OLIVET.     M.  30.    [3,  6,  4.] 


|      '    ^j         o             & 

— 1— 

1  1  J.  J    1 

-     J 1 ! 

— ^1 — 
— & — 

£2 

e a-     & — , 

r5       r3       ^ — 

bL^__ 

— 1 1 1— ^— •- 1 

— 1 

— I L-i , 1 

£ s 

j — i 1 1 — j 

=st 


P 


•  *  a 


17=* 


s_-_ : 


^s 


M.  30. 

Iesu  yr  Arweinydd. 

1  Fy  Iesu  yw  fy  Nuw, 

Fy  Mrawd  a'm  Prynwr  gwiw, 

Ffyddlonaf  gwir ; 
Fy  enaid  arwain  wnaeth 
O'r  gwledydd  tywyll  caeth, 
I  wlad  o  fel  a  llaeth 

Paradwys  bur. 

2  Mae  lluoedd  maith  y  nef 
Yn  plygu  iddo  Ef, 

Fy  Mhrynwr  gwiw  ; 
Gan  chware  'u  tanau  clir, 
Mewn  gwyl  dragwyddol  bur, 
Am  waredigaeth  wir, 

I  ddynol  ryw. 

3  Pan  ddelo  'r  saint  yn  nghyd, 

0  derfyn  eitha  'r  byd, 
I'w  cartref  hwy  ; 

Cant  dreulio  bythol  oes, 
Uwch  gofid,  cur,  a  loes, 

1  ganu  am  angeu  'r  grocs, 

Heb  'madael  mwy. 

Amen. 


6,  6,  4. 
My  Faith  looks  up  to  Thee. 

1  My  faith  looks  up  to  Thee, 
Thou  Lamb  of  Calvary : 

Saviour  divine, 
Now  hear  me  while  I  pray  ; 
Take  all  my  guilt  away : 
Oh,  let  me,  from  this  day, 

Be  wholly  Thine. 

2  May  Thy  rich  grace  impart 
Strength  to  my  fainting  heart ; 

My  zeal  inspire: 
As  Thou  hast  died  for  me, 
Oh,  may  my  love  to  Thee 
Pure,  warm,  and  changeless  be — 

A  living  fire. 

3  While  life's  dark  maze  I  tread, 
And  griefs  around  me  spread, 

Be  Thou  my  Guide : 
Bid  darkness  turn  to  day ; 
Wipe  sorrow's  tears  away, 
Nor  let  me  ever  stray 

From  Thee  aside. 

Amen. 


162 


JESUS    ONLY. 

159  MALVERN.     M.  30.     [6,  6,  4.] 


i 


12=^— 


^— sr 


-rS>-    -^-    ->£*- 


ass* 


Mi 


?£=# 


^£E*i 


M.  30. 

Gweddi  am  faddeuant, 

1  0,  Arglwydd,  trugarha, 
Er  dvfnecl  yw  fy  mhla, 

A  meiau  mawr ; 
Dilea  rhei  'ny  n  rhad, 
A  madden  yn  y  gwaed, 
A  dyro  wir  iachad, 

I'm  clwyfau  'n  awr. 

2  Golch  fi  oddiwrth  fy  mai, 
Ti  elli  fy  nglanhau, 

A'm  eanu  'n  wyn ; 
Er  dyfned  yw  fy  nghlwy*, 
Anfeidrol  ras  sydd  fwy, 
Mae  wedi  dyfod  trwy, 

Galfaria  fryn. 

3  Fy  unig  noddfa'n  awr 
I'm  lloni  ar  y  llawr, 

A'm  gwir  iachau 
Yw  clwyfau'r  Meichiau  mawr ; 
Caf  yno  lechu  yn  Ian 
Yn  Iesu  cu,  a  seinio  can 

Yn  deliw  tan. 

4  Hwn  ydyw'r  una  ddaeth 
I  fyny  o  Edom  gaeth 

O  Bozra  dir ; 
Gorchfygu'n  wir  a  wnaeth  ; 
Yr  Hwn  fu  ar  y  pren 
Yn  agor  ffordd  i'r  nef  wen, 

Rhai'r  clod. 

Amen. 


6,  6,  4. 
Jesus  only. 

1  Saviour,  I  look  to  Thee, 
Be  not  Thou  far  from  me, 

'Mid  storms  that  lower  : 
On  me  Thy  care  bestow, 
Thy  loving-kindness  show, 
Thine  arms  around  me  throw, 

This  trying  hour. 

2  Saviour,  I  look  to  Thee, 
Feeble  as  infancy, 

Gird  up  my  heart : 
Author  of  life  and  light, 
Thou  hast  an  arm  of  might, 
Thine  is  the  sovereign  right, 

Thy  strength  impart. 

3  Saviour,  I  look  to  Thee, 
Let  me  Thy  fulness  see, 

Save  me  from  fear  ; 
While  at  Thy  cross  I  kneel, 
All  my  backslidings  heal, 
And  a  free  pardon  seal, 

My  soul  to  cheer. 

4  Saviour,  I  look  to  Thee, 
Thine  shall  the  glory  be, 

Hearer  of  prayer : 
Thou  art  my  only  aid, 
On  Thee  my  soul  is  stayed, 
Naught  can  my  heart  invade 

While  Thou  art  near. 

Amen. 


163 


LION    OF   JUDAH. 

160  tJWALIA.     M.  30.     [6,  6,  4.] 


I 


I 


:r± 


i 


^2: 


=£ 


^ 


a: 


^2.        ^5L 


gEB 


^>: 


^ 


Z22Z 


£ 


3ZTZ 


i 


pi 


■«- 


-&■  -zr  -       -&1&-&- 


JTJ. 


--&. 


mm 


&5 


J2-  j2-« 


M.  30. 
Rhinwedd  angeu  y  groes. 

1  Iachawdwr  dynol  ryw, 
Tydi  yn  unig  yw 

Fy  Mugail  da ; 

Mae  angeu'r  groes  yn  llawn 
O  bob  rhinweddol  ddawn, 
A  ffrwythau  melus  iawn, 
Khai  a'm  iacha. 

2  'Does  dim  a  laesa  'mhoen 
Ond  gwaed  yr  addfwyn  Oen, 

Pur  waed  fy  Xuw  : 
Mae'i  hun  yn  fwy  na'r  byd 
A'i  holl  drysorau  'nghyd, 
A  thecach  yw  ei  bryd 

Na  dynol  ryw. 

3  Fy  enaid  mwvach  can 
Am  iachawdwriaeth  Ian, 

Khyfeddol  yw  ; 
I'r  hwn  sy'n  trugarhau 
Bo'r  enw  i  barhau, 
Am  faddeu  dy  holl  fai 

A'th  gadw'n  fyw.        Amen. 


6,  6,  4. 

Lion  of  Judah, 

1  Rise,  glorious  Conqueror,  rise, 
Into  Thy  native  skies, — 

Assume  Thy  right : 
And  where  in  many  a  fold 
The  clouds  are  backward  rolled — 
Pass  through  those  gates  of  gold, 

And  reign  in  light ! 

2  Victor  o'er  death  and  hell ! 
Cherubic  legions  swell 

Thy  radiant  train: 
Praises  all  heaven  inspire  ; 
Each  angel  sweeps  his  lyre, 
And  waves  his  wings  of  fire, — 

Thou  Lamb  once  slain  ! 

3  Enter,  incarnate  God  ! — 
No  feet  but  Thine  have  trod 

The  serpent  down  ; 
Blow  the  full  trumpets,  blow ! 
Wider  yon  portals  throw, 
Saviour  triumphant,  go, 

And  take  Thy  crown !     Amen. 


164 


PRAYER   FOR   REVIVAL. 


161 


I 


S 


W 


HERMON.     M.  30.     [6,  6,  4.] 


m 


W: 


% 


£x 


22: 


-&- 


-* 


-&--•— j 


^m 


1 


§S 


s 


a=L 


pfefcT 


*r=fcc 


^T- 


/> 


I 


3j=2?- 

-f- 

-       ±- 

1 — 

— !~l 

j 

— r 

— h^r 

— 11 

B:  -t- 

=i  r- 

0      <2 

f2 
(2 

i 

i — ^>— 

-19- 

-gdJ 

^4- 

1 

—& — 

I 

i   i 

i 

i 

-f-                —73- 

JJ 

M.  30. 

G-weddi  am  adfywiad, 

1  O  tyred,  Arglwydd  mawr, 
Dyhidla  o'r  nef  i  lawr 

Gawodydd  pur: 
Fel  byddo  i'r  egin  grawn, 
Foreuddydd  a  phrydnawn, 
I  darddu  'n  beraidd  iawn 

O'r  anial  dir. 

2  O  Brynwr  mawr  y  byd, 

Tyr'd  bellach,  mae  'n  llawn  bryd, 

Mae  yn  brydnawn ; 
Gad  i  ni  wel'd  dy  ras 
Ar  frys  yn  tori  maes 
Dros  wyneb  daear  las, 

Yn  genllif  llawn. 

3  Arosaf  ddydd  a  nos, 
Byth  bellach  tan  dy  groes, 

I'th  Ion  fwynhau  ; 
Mi  wn  mai  'r  taliad  hyn, 
Wnaed  ar  Gal f aria  fryn, 
A'm  cana  oil  yn  wyn, 

Oddiwrth  fv  mai. 


Amen. 


6,  6,  4. 

Oh,  come  to-day, 

Come,  Holy  Ghost !  in  love, 
Shed  on  us,  from  above, 

Thine  own  bright  ray : 
Divinely  good  Thou  art ; 
Thy  sacred  gifts  impart, 
To  gladden  each  sad  heart ; 

Oh,  come  to-day ! 

Come,  tenderest  Friend,  and  best, 
Our  most  delightful  Guest ! 

With  soothing  power ; 
Rest,  which  the  weary  know  ; 
Shade,  'mid  the  noontide  glow ; 
Peace,  when  deep  griefs  o'erflow ; 

Cheer  us,  this  hour ! 

Come,  Light  serene !  and  still 
Our  inmost  bosoms  fill ; 

Dwell  in  each  breast : 
We  know  no  dawn  but  Thine ; 
Send  forth  Thy  beams  divine, 
On  our  dark  souls  to  shine, 

And  make  us  blest. 

Amen. 


165 


CHRIST    OUR   REFUGE. 


162 


MARTYN.    M.  39.    [7s.  Double.] 


^S^^HH 


rJK=fcfc 


-f^"- 


^-^ 


•&-  -p-  i&- 


■+ — 6?- 


r~ r 


i 


3^ 


i 


r^: 


±zd 


S^a 


? 


j 1 > • 


L-4 


--«?- 


g^-*j^^B^^ifsgSF?=| 


=££=-- 


W- 


S 


T^"- 


-&-'-&■ 


^-f 


M.  39. 

Crist  yn  gymhorth  ac  arweinydd. 

Iesu,  Cyfaill  f '  enaid  cu, 

I  dy  fynwes  gad  im'  fFoi, 
Pan  fo  'r  dyfroedd  o  bob  tu, 

A'r  tymhestloedd  yn  crynhoi : 
Cudd  fi,  O  fy  Mhrynwr,  cudd, 

Nes  el  heibio  'r  storom  gref ; 
Yn  arweinydd  i  mi  bydd 

Nes  im'  dd'od  i  deyrnas  nef. 
Noddfa  arall  gwn  nid  oes, 

Ond  tydi,  i'm  henaid  gwan ; 
Ti,  fu  farw  ar  y  groes, 

Yw  fy  nghymhorth  yn-mhob  man; 
Ynot,  O  fy  Iesu,  mae 

Holl  ymddiried  f '  enaid  byw ; 
Nerth  rho  i  mi  i  barhau, 

Nes  d'od  adref  at  fy  Nuw. 
Gras  sydd  ynot  fel  y  mor, 

Gras  i  faddeu  fy  holl  fai : 
Boed  i'w  ffrydiau.  Arglwydd  lor, 

Oddiwrth  bechod  fy  nglanhau 
Ffynon  bywyd  t"  enaid  gwiw 

Rydd  im'  gysur  ar  fy  nhaith ; 
Llona  f  ysbryd  tra  b'wyf  byw; 

Tardd  i  dragwyddoldeb  niaith. 


7s.  Double. 

Jesus,  Lover  of  my  Soul. 

1  Jesus,  lover  of  my  soul, 

Let  me  to  Thy  bosom  fly, 
While  the  nearer  waters  roll, 

While  the  tempest  still  is  high; 
Hide  me,  oh,  my  Saviour,  hide, 

Till  the  storm  of  life  be  past ; 
Safe  into  the  haven  guide ; 

Oh,  receive  my  soul  at  last ! 

2  Other  refuge  have  I  none  ; 

Hangs  my  helpless  soul  on  Thee; 
Leave,  ah,  leave  me  not  alone, 

Still  support  and  comfort  me! 
All  my  trust  on  Thee  is  stayed, 

All  my  help  from  Thee  I  bring ; 
Cover  my  defenceless  head 

With  the  shadow  of  Thy  wing ! 

3  Wilt  Thou  not  regard  my  call  ? 

Wilt  Thou  not  accept  mv  prayer? 
Lo!  I  sink,  I  feint,  I  fall! 

Lo  !  on  Thee  I  cast  my  care  ! 
Reach  me  out  Thy  gracious  hand  ! 

While  I  of  Thy  strength  receive, 
Hoping  against  hope  I  stand, 

Dying,  and  behold  I  live ! 


166 


PENITENTIAL   HYMN. 


163 


LICHFIELD.     M.  39.     [7s.  Double.] 


M.  39. 
Dyoddefiadau  Crist  yn  sail  gweddiau  y  saint. 

1  Yn  y  llwch,  Wared wr  hael, — 
Dyna  le  pechadur  gwael, — 
Pan  y  codwn  wylaidd  lef 
Edifeiriol  tua  'r  nef, 

Mewn  tosturi  Iesu  mawr, 
Cona  waelion  deulu  'r  llawr, 
Ac  oddiar  d'  orseddfainc  fry 
Gwraudo  'n  rasol  ar  ein  cri. 

2  Er  rawyn  geni  isel,  tlawd, 
Preseb  Bethle'm,  pan  y  cawd 
Trysor  pena  'r  nef  ei  hun 
Wecli  gwisgo  natur  dyn  ; 

Er  mwyn  llawer  Hid  a  chroes 
Gafodd  Iesu  hyd  ei  oes, 
Arglwydd  lor,  tosturia  Di, 
Gwraudo  'n  rasol  ar  ein  cri. 

3  Er  mwyn  taerni  'r  weddi  ddrud 
A  offrymwyd  dros  y  byd, 

Er  mwyn  chwys  yr  ardd  a'r  cur, — 
Er  mwyn  clwyfau  'r  hoelion  dur, — 
Er  mwyn  haeddiant  dwyfol  loes — 
Er  mwyn  marw  mawr  y  groes, 
Edrych,  Arglwydd,  arnom  ni, 
Gwrando  'n  rasol  ar  ein  cri.    Amen. 


7s.   Double. 
Have  Mercy  upon  Us. 

1  Saviour,  when,  in  dust,  to  Thee 
Low  we  bend  th'  adoring  knee ; 
When,  repentant,  to  the  skies 
Scarce  we  lift  our  weeping  eyes, 
Oh,  by  all  Thy  pains  and  woe 
Suffered  once  for  man  below, 
Bending  from  Thy  throne  on  high, 
Hear  our  solemn  litany. 

2  By  Thy  birth  and  early  years ; 
By  Thy  life  of  want  and  tears ; 
By  Thy  fasting  and  distress, 
In  the  lonely  wilderness  ; 

By  the  dread  mysterious  hour 
Of  the  subtle  tempter's  power ; 
Jesus,  look  with  pitying  eye ; 
Hear  our  solemn  litany. 

3  By  Thy  deep  expiring  groan  ; 
By  the  sealed  sepulchral  stone ; 
By  Thy  triumph  o'er  the  grave ; 
By  Thy  power  from  death  to  save; 
Mighty  God,  ascended  Lord, 

To  Thy  Throne  in  heaven  restored, 
Prince  and  Saviour,  hear  our  cry, 
Hear  our  solemn  litany.        Amen. 


167 


GLORY    TO   GOD. 

164        MENDELSSOHN.     M.  39.     [7s.  Double.] 


m 


<■> 


a= 


75 — z? — sr 


\=t 


Eg 


JZL 


zfz 


o 


s 


-& — ^ — &- 


i 


1  ^2.  ^2. 


^2-      -C      J2_      EI    -£2.  -^)- 


F 


(5* 1»- 


g=S=g±zf: 


^£ 


HHI 


>=3=ft 


"*■ 


BBHHiM-Tf 


aaa.  «» 


PI: 


1* 


^ 


~^-  /g>      -^ 


*i 


<g  *     # 


*9 


r^=? 


e=K 


T=at 


.£  &*-& 


fi 


^2.   j2_ 


e=^ 


#* 

— £?- 

*f 

I                  i 

-f 

— i — h 

-3- 

-0-: 

2      5   11/J 

_^ 

1 

-4J- 

-^-. 

; 

5/ 
-£2_ 

-1— — ^- 

fg- 

-«»- 

— ! 

— •— 

^    " 

1 — 

I     ~~ 

Js2j. 

-4?_ 

— I 

r— — ■— -=g-PL-^=a?- 


4-J- 


-*  5 


-at 


9:? 


.  r  r « if  y  ^:  f ■*•  g  ^iu  Tf"  ^ 


M.  39. 
Genedigaeth  Crist. 
Clywch  lu  'r  nef  yn  seinio  'n  un, 
Henffych  eni  Ceidwad  dyn  ! 
Heddwch  sydd  rhwng  nef  a  llawr, 
Duw  a  dyn  sy  '11  un  yn  awr : 
Dewch  bob  cenedl  is  y  rhdd, 
Unwch  a'r  angylaidd  glod  ; 
Bloeddiwch  oil  a  llawen  drem, 
Ganwyd  Crist  yn  Methlehem! 

Clywch !  lu  'r  nef  yn  seinio  'n  un, 
Henffych  eni  Ceidwad  dyn  ! 
Crist,  Tad  tragwyddoldeb  yw, 
A  dvsgleirdeb  wyneb  Duw; 
Cadarn  Tor  a  ddaeth  ei  liuu, 
Gwnaeth  ei  babell  gyda  dyn! 
Wele  Dduwdod  yn  y  cnawd! 
Dwyfol  Fab  i  ddyn  yn  frawd! 
Duw  yn  ddyn  fy  enaid  gwel ! 
Iesu,  eiu  Emmanuel! 
Clywch,  &c.  Amen. 


mm 


7s.  Double. 
Glory  to  God. 
Hark  !  the  herald  angels  sing, 
"  Glory  to  the  new-born  King, 
Peace  on  earth,  and  mercy  mild, 
God  and  sinners  reconciled  !" 
Joyful  all  ye  nations  rise, 
Join  the  triumph  of  the  skies. 
With  th'  angelic  host  proclaim, 
"Christ  is  born  in  Bethlehem." 

Hark!  the  herald  angels  sing. 

"Glory  to  the  new-born  King!" 
Christ,  by  highest  heaven  adored, 
Christ,  the  everlasting  Lord, 
Late  in  time  behold  Him  come, 
Offspring  of  a  virgin's  womb: 
Veiled  in  flesh  the  Godhead  see. 
Hail  th'  incarnate  Deity  : 
Pleased  as  man  with  men  to  dwell, 
Jesus,  our  Immanuel. 

Hark,  etc.  Amen. 


168 


FAITH    IN    CHRIST. 

165        YR   HYFRYDLAIS.     M.  46.     [M.  C.  D.] 


S 


m 


■&- 


JZZSgL 


-ct-^lJ- 


*=*%g\ 


§fe 


?E^m 


-3— \r 1 1 1  -  j j    -i- 

—^~  -7* J ' 1 

- F* 

f  rn  •'           i       i      sj      si      r^     ""                ^ 

1    '                         1 

<1          SJ          S3         "<&•     si                       ~&- 

iJ:f-«     -f-g      # 

-f"f '*^—$r- 

M.  46. 

Llais  y  Iesu, 

Mi  glywais  lais  yr  Iesu'n  dweyd, 

"  Tyr'd  ataf  yr  awr  lion, 
Gorphwys  dy  ben,  flinderog  un, 

Yn  esmwyth  ar  fy  mron  ;  " 
Mi  ddaethum  at  yr  Iesu  cu 

Yn  Uwythog,  blin,  a  phrudd, 
Gorphwysfa  gefais  ynddo  Ef, 

'Rwy'n  llawen  nos  a  dydd. 
Mi  glywais  lais  yr  Iesu'n  dweyd, 

"  Mae'r  bywiol  ddwfr  yn  rhad, 
Plyga  i  lawr,  sychedig  un, 

Yf  fywyd  ac  iachad  :  " 
Mi  ddaethum  at  yr  Iesu  cu, 

Yfais  o'r  dyfroedd  gwiw, 
Y  syched  ffodd,  daeth  nerth  yn  ol, 

Ac  ynddo  Ef  'rwy'n  byw. 

Amen. 


M.  C.  D. 

Faith  in  Christ. 

Wh ile  Thee  I  seek,  protecting  power, 

Be  my  wishes  stilled  ; 
And  may  this  consecrated  hour 

With  better  hopes  be  filled. 
Thy  love  the  pow'r  of  thought  bestow'd, 

To  Thee  my  thoughts  would  soar : 
Thy  mercy  o'er  my  life  has  flow'd, 

That  mercy  I  adore. 
In  each  event  of  life,  how  clear 

Thy  ruling  hand  I  see : 
Each  blessing  to  my  soul  more  dear, 

Because  conferred  by  Thee. 
In  every  joy  that  crowns  my  days. 

In  every  pain  I  bear, 
My  heart  shall  find  delight  in  praise, 

Or  seek  relief  in  prayer. 

Amen. 


169 


PRAYER. 


166 


RUSSELL   PLACE.     M.  48.     [7,  6,  8.] 


=r 


1* 


J-J 


^ 


3=3 


^—5: 


v^ 


49- 


^5- 


■Z71 


^igyisi 


-&T- 


1BL 


tp 


# 


«-- 


-^--<^- 


2Z 


I 


s: 


e£ 


-^ 


:g: 


Se^eieS 


H=l 


j!2.      -£2. 


at   U-J 


IBE 


#- 


E=3 


BE 


■&- 


— «»- 


<? 


JL+ 


M.  48. 

Gweddi  y  trallodus. 

Llawn  o  ofid,  llawn  o  wae, 

A  llawn  euogrwydd  du, 
Byth  a  fyddaf  i  barhau 

Heb  gael  dy  gwmni  cu  : 
Golwg  unwaith  ar  dy  wedd 

A'ra  cwyd  i'r  Ian  o'r  pydew  mawr; 
O,  fy  Nuw !  nac  oeda'n  hwy, 

Rho  'r  olwg  i  mi  'n  awr. 
Gwel  y  truan,  gwel  y  tlawd, 

Yn  gorwedd  wrth  dy  draed ; 
O  Samariad !  bydd  yn  frawd — 

Adfera  im'  iachad 
Dyro  olew  yn  fy  mriw, 

A  chwyd  fi  ar  d'  anifail  cim ; 
Nid  oes  arall  all  fy  nwyn 

Ond  d'  allu  di  dy  him. 
Iesu  'r  dirraygedig  un 

Ddyoddefodd  angeu  loes, 
Gan  ryw  ddienyddwr  llyra 

Yn  dawel  ar  y  groes : 
Y  gruddfanau  rodd  i  maes 

A  wna  drueiniaid  fyrdd  yn  rhydd; 
Bellach  holl  ganiadau  'r  nef, 

Byth  am  Galfaria  fydd. 


1,  6,  8. 
Prayer. 

Lamb  of  God,  whose  bleeding  love 

We  now  recall  to  mind, 
Send  the  answer  from  above, 

And  let  us  mercy  find : 
Think  on  us  who  think  on  Thee ; 

Oh,  every  struggling  soul  release ; 
Oh,  remember  Calvary, 

And  bid  us  go  in  peace ! 
Let  Thy  blood,  by  faith  applied, 

The  sinner's  pardon  seal  ; 
Speak  us  freely  justified, 

And  all  our  sickness  heal ; 
By  Thy  passion  on  the  tree, 

Oh,  let  our  griefs  and  troubles  cease ; 
Oh,  remember  Calvary, 

And  bid  us  go  in  peace ! 
By  Thine  agonizing  pain 

And  bloody  sweat  we  pray, — 
By  Thy  dying  love  to  man, 

Take  all  our  sins  away  ; 
Burst  all  bonds,  and  set  us  free, 

Oh,  from  iniquity  release ; 
And  remember  Calvary, 

And  bid  us  go  in  peace ! 


170 


ROCK   OF    AGES. 


167        ROCK    OF   AGES.     M.  49.     [7s.  6  lines.] 

i 


i 


m 


t-=i 


4>- 


z$n=3L 


g  . 


-«^- . 


s: 


r  1 1    r  i  ^^ 


i 


i 


izz=*: 


2t 


^> 


>£: 


pzzfc 


* 


i 


l£~ 

Kr 



#  • 

v- 

, k 

I 

« 

I 

i 

-J-uh] 

4: 

— #— 

-0- 

— i 

— * 

P-* 

1&~ 

# 

P 

# 

£7  • 

&         0 
— P P— 

— p-i 

* 

0  • 

— p— 

1 

— P-^ 

— ! — 

— #— 

& 

- — ^  ~fl 

M.  49. 
Craig  yr  oesoedd, 
Craig  yr  Oesoedd,  gad  i  mi, 
Lechu  yn  dy  agen  di ; 
Gad  i'r  ffrwd  o  ddwr  a  gwaed, 
Allan  o  dy  ystlys  gaed, 
Fy  iachau  o'm  dyblyg  gur, 
Lladd  fy  ofn,  a'm  gwneyd  yn  bur. 
Nid  Haw  brysur  llafur  lleddf, 
All  gyflawni'r  ddwyfol  ddeddf ; 
Pe  na  phrofwn  awr  o  hedd, 
Pe  yr  wylwn  hyd  fy  medd, 
Ni  wna'r  oil  fy  nghlirio  i, 
Rhaid  fy  nghadw  genyt  ti. 
Taliad  yn  fy  Haw  nid  oes, 
Glynu'r  ydwyf  wrth  dy  groes, 
Noeth,  yn  ceisio'th  wisg  i'th  was ; 
Tlawd,  yn  gruddfan  am  dy  ras ; 
Brwnt,  yn  dod  i'th  ffynon  bur, 
Golch  fi,  Geidwad,  gwel  fy  nghur ! 
Tra  y  pery  f  einioes  frau, — 
Pan  wna'm  llygaid  farwol  gau, — 
Pan  ehedaf  i'r  nef  wen — 
A  dv  weled  yno'n  Ben, — 
Craig  yr  Oesoedd,  gad  i  mi, 
Lechu  yn  dy  agen  di ! 


7s.     6  lines. 
Eock  of  Ages. 

1  Rock  of  Ages,  cleft  for  me, 
Let  me  hide  myself  in  Thee : 
Let  the  water  and  the  blood, 
From  Thy  riven  side  which  flowed, 
Be  of  sin  the  double  cure, 
Cleanse  me  from  its  guilt  and  power. 

2  Not  the  labors  of  my  hands 
Can  fulfil  Thy  law's  demands ; 
Could  my  zeal  no  respite  know, 
Could  my  tears  forever  flow, 
All  for  sin  could  not  atone ; 
Thou  must  save,  and  Thou  alone. 

3  Nothing  in  my  hand  I  bring ; 
Simply  to  Thy  cross  I  cling ; 
Naked,  come  to  Thee  for  dress ; 
Helpless,  look  to  Thee  for  grace ; 
Foul,  I  to  the  Fountain  fly; 
Wash  me,  Saviour,  or  I  die ! 

4  While  I  draw  this  fleeting  breath, 
When  my  eyelids  close  in  death, 
When  I  soar  to  worlds  unknown. 
See  Thee  on  Thy  judgment-throne, 
Rock  of  Ages,  cleft  for  me, 

Let  me  hide  mvself  in  Thee ! 


171 


168 


HOLY   COMMUNION. 

RATISBON.     M.  49.     [7s.  6  lines.] 


at 


& 


121 


3 


^ 


-^        rjr 


-&■ 


& 


& 


m 


* 


t^~ 


IE 


■»- 


^21 


-W- 


=P 


p: 


I       I 


I 


« 


22: 


^=£±^=£=&*-d — ^e^§ 


If: 


# 


fe 


fi 


■w- 


■w- 


■»- 


?z=F 


F=f 


§E 


±=± 


P 


5£ 


T«- 


■«- 


-« ffl- 


75T 


zz: 


75^ 


a=st 


3 


3Z 


-&- 


9%=4 


H 


T  ^ 


pr 


&£=£=fe 


.S2_ 


^_^ 


-0Z- 


75: 


i 


^: 


h^- 


-^- 


f=F 


s: 


M.  49. 

Cyflawnder  yr  Iachawdwriaeth. 

1  Hyfryd  lais  efengyl  hedd 
Sydd  yn  galw  pawb  i'r  wledd ; 
Mae  gwahoddiad  llawn  at  Grist, 
Oes  i'r  tlawd,  newynog,  trist ; 
Pob  cyflawnder  ynddo  cewch, — 
Dewch  a  chroesaw,  dlodion  dewch. 

2  Talodd  Crist  anfeidrol  iawn 
Ar  y  croesbren  un  prydnawn; 
Llifodd  ar  Galfaria  fryn, 
Ddwr  a  gwaed  i'n  golchi  'n  wyn ; 
Iachawdwriaeth  sydd  heb  drai, 
Dewch  i'r  ffynon  aflan  rai. 

Amen. 


7s.     6  lines. 
This  do  in  Remembrance  of  Me. 

1  Bread  of  heaven,  on  Thee  we  feed, 
For  Thy  flesh  is  meat  indeed ; 
Ever  may  our  souls  be  fed 

With  this  true  and  living  Bread  ; 
Day  by  day  with  strength  supplied 
Through  the  life  of  Him  who  died. 

2  Vine  of  heaven,  Thy  blood  supplies 
This  blest  cup  of  sacrifice ; 

Lord,  Thy  wounds  our  healing  give, 
To  Thy  cross  we  look  and  live : 
Jesus,  may  we  ever  be 
Grafted,  rooted,  built  in  Thee. 

Amen. 


172 


THE    LORD   IS   RISEN. 

169  PLEYEL'S    HYMN.     M.  51.     [7s.] 


f 


t 


» 


-± 


-&- 


-&r 


-&r 


3C 


is 


f*- 


2SC 


^ 


i     I 


^ 


#= 


* 


g 


^> 


"£?: 


^ 


^" 


t* 


?*: 


^il^ 


f 


=fcZB=: 


=iP 


<? 


e* 


o 


1SL 


-fr- 


M.  SI. 

Grwaith  gorplieiiol  Crist. 

1  Gristion,  "  Buddugoliaeth  "  lief! 
Iesu  ddaeth  ei  hun  o'r  nef ; 

I'th  waredu  byth  o  boen, 
Fe  fu  farw  'r  addfwyn  Oen! 

2  Cod  dy  olwg  at  y  groes, 
Gwel  yr  Iesu  'n  dyodde  'r  loes ; 
Yno  yn  gogwyddo  'i  ben, 

Pan  orphenwyd  ar  y  pren. 

3  Khoed  boddlonrwydd  trwy  ei  waed, 
Hyn  yw  sail  ein  cyfiawnhad ; 
Carcharorion  aeth  yn  rhydd, 
Cenir  byth  wrth  gofio  'r  dydd. 

4  Moliant  byth  i'r  Drindod  Ian, 
Tad,  a  Mab  ac  Ysbryd  Glan ; 
Caned  gwaredigion  Duw 
Haleluia  tra  font  byw. 


7s. 
The  Lord  is  Kisen, 

1  Christ,  the  Lord,  is  risen  to-day, 
Sons  of  men,,  and  angels,  say ; 
Raise  your  joys  and  triumphs  high ! 
Sing,  ye  heavens  !  and  earth,  reply ! 

2  Love's  redeeming  work  is  done, 
Fought  the  fight,  the  battle  Avon ;    * 
Lo,  our  Sun's  eclipse  is  o'er ; 

Lo,  He  sets  in  blood  no  more. 

3  Vain  the  stone,  the  watch,  the  seal ; 
Christ  hath  burst  the  gates  of  hell ; 
Death  in  vain  forbids  his  rise ; 
Christ  hath  opened  Paradise. 

4  Lives  again  our  glorious  King ; 
"Where,  O  Death,  is  now  thy  sting?" 
Once  He  died  our  souls  to  save ; 
"Where 's  thy  vict'ry,  boasting  Grave?" 


173 


PRAISE   TO   GOD. 


INNOCENTS.     M.  51.     [7s.] 


M.  51. 

Cralwad  ar  bawb  i  foliann. 

1  Haleluia,  mawl  i  Dcluw, 
Yn  y  nefoedd  He  mae  'n  byw; 
Trigfan  ei  santeiddrwydd  glan, 
Lie  deffroir  y  fythol  gan. 

2  Mawl  i  Dduw  trwy  'r  ddaear  las, 
Moliant  rhwydd  am  wyrthiau  'i  ras ; 
Mae  yn  gadarn  i  iachau, 

Ac  yn  cam  trugarhau. 

3  Canwn  oil  a  11  afar  don 
Haleluia  ber  i'r  Ion  : 

Rhodded  pawb  sy'n  berchen  chwyth 
Uchel  foliant  iddo  byth. 

4  Cenwch  oil  a  llafar  lef, 
Gan  o  fawl  i  Frenin  nef ; 
Canys  da  yw  Duw  dilyth — 
Pery  ei  drugaredd  byth. 

5  Uned  Israel  fawr  a  man 
Yn  yr  hyfryd  felus  gan  ; 

Da  i  bawb  yw  Duw  dilyth, — 
Pery  ei  drugaredd  byth. 

6  D'weded  pawb  sy'n  ofni  Duw, 
O  bob  llwyth  ac  iaith  a  lliw  ; 
Da  i  bawb  yw  Duw  di-lyth, — 
Pery  ei  drugaredd  byth. 

Amen. 


7s. 
Hallelujah, 

1  Hallelujah  !  raise,  oh,  raise, 
To  our  God  the  song  of  praise : 
All  his  servants  join  to  sing 
God  our  Saviour  and  our  King. 

2  Blessed  be  for  evermore 

That  dread  name  which  we  adore : 
Round  the  world  his  praise  be  sung, 
Through  all  lands,  in  every  tongue. 

3  O'er  all  nations  God  alone, 
Higher  than  the  heavens  his  throne; 
Who  is  like  to  God  most  high, 
Infinite  in  majesty  ? 

4  Yet  to  view  the  heavens  He  bends; 
Yea,  to  earth  He  condescends ; 
Passing  by  the  rich  and  great, 
For  the  low  and  desolate. 

5  He  can  raise  the  poor  to  stand 
With  the  princes  of  the  land ; 
Wealth  upon  the  needy  shower ; 
Set  the  meanest  high  in  power. 

6  He  the  broken  spirit  cheers ; 
Turns  to  joy  the  mourner's  tears ; 
Such  the  wonders  of  his  ways ; 
Praise  his  name — forever  praise. 

Amen. 


174 


171 


RESTORATION. 

CORINTH.     M.  51.     [7s.] 


tfk 

^ 

^ — 

— ^ — 

1 

fy3 — 4- 
-*- 

"^ 

^ 

-$>  — 

— is* — 

-f£- 

— ^ — | 

-^-      -^-      -^-      -*- 

^5"    -a-    g    ^r 

-^-■%£ — a — 

v  A   * 

j» 

^ 

4ti, 

— h- 

1 
-V-# 

n 

a. 

1 

-« — 

«= 

p^1— 

-0- 
— »— 

— ^— 1 

-* 

-0- 

J 

5= 

2-9fc 

— ^ — 

(^ 

— ^— 

CS 

— ^— 

fS 

^ 

—&— 

*-&- 

— ^—  - 

M.  51. 

Myndd  ty  Dduw, 

1  Wele  'r  dydd  yn  gwawrio  draw, 
Amser  hyfryd  sydd  gerllaw  ; 
Daw  'r  cenhedloedd  yn  gytun 

I  ddyrchafu  Mab  y  Dyn. 

2  Gwelir  pobloedd  lawer  iawn 
Yn  dylifo  ato  'n  llawn ; 
Cyfraith  Iesu  gadwant  hwv, 
Ac  ni  ddysgant  ryfel  mwy. 

3  Eistedd  mae  'n  Cvfryngwr  mawr, 
Ar  orseddfa  'r  nef  yn  awr ; 

Yno  'n  dadlu  'i  angeu  drud, 
lawn  digonol  dros  y  byd. 

4  Prynedigaeth  dynol  ryw 
A  orphenodd  Iesu  gwiw  ; 
Pob  ymadrodd  yn  un  iaith 
Canent  mwy  ei  foliant  maith. 

Amen. 


!        I 

7s. 

Eestoration, 

1  'T  is  for  conquering  kings  to  gain 
Glory  over  myriads  slain  ; 
Jesus !  Thy  more  glorious  strife 
Hath  restored  a  world  to  life. 

2  So  no  other  name  is  given 
Unto  mortals  under  heaven, 
Which  can  dying  souls  restore, 
And  give  life  for  evermore. 

3  Gladly,  for  that  blessed  name, 
Bear  the  cross,  endure  the  shame! 
Joyfully  for  Him  to  die, 

Is  not  death,  but  victory. 

4  Dost  Thou,  Jesus,  condescend 

To  be  called  the  sinner's  Friend  ? 
Ours,  then,  it  shall  always  be 
Thus  to  make  our  boast  of  Thee. 
Anien. 


175 


READY  TO   HELP. 

172  DRESDEN.    M.  52.    [8.   6  lines.] 


T 


'ZZMZZ. 


Wi-- 


■jB£. 


^ 


* 


"2. (2^. 


* 


19-      -&-      -&-      -&- 


35^ 


■» 1 ^ ^r 


/ — T-,^ ■ r 


:5: 


S* 


i=i 


^=fe: 


ac 


:^: 


M.  52. 
Galluog  i  gydymdeimlo. 

Pan  welaf  gymyl  yn  crynhoi, 

Y  nen  yn  duo,  frvndiau'n  ffoi, 

Fy  mhwys  a  roddaf  ar  yr  Un 

Wyr  beth  yn  chwerwder  trailed  blin, 

Fy  angen  wel,  fy  nghlwyf  iacha, 

A  cliyfri'ni  dagrau  heilltion  wna. 

Os  daw  rhyw  brofedigaeth  gref 

I  dvmi'in  traed  o  lwybrau'r  lief, 

A  pheri  imi  roi  fy  mrvd 

Ar  wag  deganau  anial  fyd  ; 

Yr  Hwn  wyr  nerth  pob  gelyn  cudd 

Rydd  gymorth  im'  yn  ol  y  dydd. 

Neu  os  caf  siomedigaeth  flin 
Mewn  rhai  a  garaf  fel  fy  hun ; 
Mac  'r  Hwn  sydd  ar  yr  Orsedd  wen 
Yn  abl  i  gynal  pwys  fy  mhen ; 
Oblegid  gwyr  pa  beth  yw  eael 
Ei  Biomi  gan  abwydyn  gwael. 

Amen. 


8.  6  lines. 

"All  Power  is  given  to  Me." 

When  gathering  clouds  around  I  view, 
And  days  are  dark,  and  friends  are  few, 
On  Him  I  lean,  who,  not  in  vain, 
Experienced  every  human  pain; 
He  sees  my  wants,  allays  my  fears, 
And  counts  and  treasures  up  my  tears. 

If  aught  should  tempt  my  soul  to  stray 
From  heavenly  virtue's  narrow  way, 
To  fly  the  good  I  would  pursue, 
Or  do  the  sin  I  would  not  do ; 
Still  He,  who  felt  temptation's  power. 
Shall  guard  me  in  that  dangerous  hour. 

If  wounded  love  my  bosom  swell, 
Deceived  by  those  I  prize  too  well, 
He  shall  his  pitying  aid  bestow, 
Who  felt  on  earth  severer  woe, 
At  once  betrayed,  denied,  or  fled, 
By  those  who  shared  his  daily  bread. 

Amen. 


176 


173 


THE    DAY   IS   GONE. 

M.  52.     [8.     6  lines.] 


-ZZT&- 


l 


V=*t^3=fr--% 


& 


&->-<&- 


IK^jEE^^IEEt^g 


Be 


«-^t^_ 


1E 


g^gl 


g-ig— « 


.^-l-zr 


-FJ1-^ — ,^-P 


IfefpiiSliS 


:^: 


3Ee 


gM* 


a 


§e? 


EE 


^ 


=£2= 


^    qg:   .«. 


n 


a? fez 


-<•- 


g 


M.  52. 

Cariad  at  Iesu. 

1  Iesu,  fy  Nuw,  fy  Ngheidwad  cu, 
Clyw  fi  pan  lefwyf  arnat  Ti, 
Clyw  fi  oddiar  dy  uchel  sedd, 

A  moes  im'  brawf  o'th  nefol  hecld ; 
Iesu,  fy  Nuw,  Iachawdwr  byd, 
Kho  im'  dy  garu'n  fwy  o  hyd. 

2  Nid  ydyw'm  hoes  ond  cysgod  gwan, 
Diflana  ymaith  yn  y  man : 
Tebyg  i  darth  y  glyn  islaw, 

Pan  yr  ymedy  'nol  ni  ddaw ; 
Iesu,  fy  Nuw,  &c. 

3  Yn  y  disgleirdeb  tanbaid  fry, 
Yn  mhell  uwchlaw  ein  golwg  ni, 
Mewn  mawredd  ar  ei  ddisglaer  sedd, 
Byth  y  teyrnasa  Brenin  hedd. 

Iesu,  fy  Nuw,  &c. 

4  Iesu,  am  danat  bydd  fy  nghan, 
Mor  felus  yw  dy  eiriau  glan, 
Fy  oil  i  gyd  sydd  eiddot  Ti, 

A  thithau  y  w  fy  eiddo  i ; 
Iesu,  fy  Nuw,  &c. 
M 


8.     6  lines. 

The  Day  is  Gone. 

1  Sweet  Saviour,  bless  us  ere  we  go : 

Thy  word  into  our  minds  instil ; 
And  make  our  lukewarm  hearts  to  glow 

With  lowly  love  and  fervent  will. 
Through  life's  long  day  and  death's  dark 
Oh,  gentle  Jesus,  be  our  light,     [night, 

2  The  day  is  gone,  its  hours  have  run, 

And  Thou  hast  taken  count  of  all, 
The  scanty  triumphs  grace  hath  won, 
The  broken  vow,  the  frequent  fall. 
Through  life's  long  day,  etc. 

3  Do  more  than  pardon  ;  give  us  joy, 

Sweet  fear,  and  sober  liberty, 
And  simple  hearts  without  alloy 
That  only  long  to  be  like  Thee. 
Through  life's  long  day,  etc. 
i  Labor  is  sweet,  for  Thou  hast  toiled ; 
And  care  is  light,for  Thou  hast  cared ; 
Ah !  never  let  our  works  be  soiled 
With  strife,  or  by  deceit  ensnared. 
Through  life's  long  day,  etc. 


177 


GOD'S    MERCY. 

174:  EATON.     M.  52.     [8.  6  lines.] 


tin 


-0  9 


9;5^ 


•7?   -zr    ST 
&- 


1 


%=& 


te 


i 


■tfL 


■H 


^~ 


^ 


-»- 


1 


PHr 


30*3= 


yig.  y?  if 


13=5=33 


»=*F 


^f-^r 


*«£ 


:s 


<?. 


i 


V 


t.jT 


-&- 


Wtt=t 


SI 


is 


&.      0      &  ± *- 


J^ 


rggyggp 


M.  62. 
Duw  yn  madden. 
Duw  mawr  y  rhyfeddodau  maith, 
Rhyfeddol  yw  pob  rhan  o'th  waith ; 
Ond  dwyfol  ras  mwy  rhyfedd  yw 
Na'th  boll  weithredoedd  o  bob  rhyw; 
Pa  Dduw  sy'n  maddeu  fel  Tydi 
Yn  rhad  ein  holl  becbodau  ni  ? 


O!  maddeu'm  holl  gamweddau  mawr, 
Ac  arbed  waelaidd  lwch  y  llawr ; 
Hyn  yw  dy  nefol  oruwcb  nod, 
Ac  ni  chaiffarall  ran  o'r  clod; 
Pan  Dduw  sy'n,  &c. 

Rhyfeddol  yw'th  drugaredd  hael, 
A'th  gariad  pur  i'n  natur  wael ; 
Yn  agor  ffynon  i'n  glanhau, 

A'n  golchi'n  bur  oddiwrth  ein  bai ; 
Pan  Dduw  sy'n,  <kc. 

O !  boed  i'r  gras  anfeidrol  gwiw, 
A'r  gwyrthiau  mawr  o  gariad  Duw, 
Orlenwi'r  ddaear  faith  a'th  glod, 

Hyd  nefoedd  fry  tra'r  byd  yn  bod ; 
Pan  Dduw  sy'n,  &c. 

Amen. 


— r 

8.  6  lines, 


I 


God's  dispensing  Mercy, 

1  Great  God  of  wonders !    whom  we 

praise, 
How  great  and  tender  are  Thy  ways ! 
To  bring  the  ruined  from  the  fall, 
It  does  and  will  outshine  them  all. 
Who  is  among  the  gods  like  Thee, 
Granting  pardon  so  full  and  free  ? 

2  Our  many  sins,  oh,  do  forgive  ; 
Oh,  let  such  daring  worms  now  live. 
Such  grace  !  the  poor  from  sin  to  raise, 
We  '11  give  to  Thee  the  highest  praise. 
Who  is  among,  &c. 

3  How  wonderful  Thy  work  of  grace ; 
This  love  so  rich  to  fallen  race ! 

To  pardon  sins  of  deepest  dye. 
And  bring  the  distant  sinner  nigh, 
Who  is  among,  etc. 

4  Oh,  may  Thy  grace,  a  boundless  store, 
Oh,  love  of  God,  forevermore 
OVrrun  the  earth  with  storms  of  praise, 
Till  praise  from  earth  to  heaven  will  rise. 
Who  is  among  the  gods  like  Thee, 
Giving  grace,  oh,  so  rich  and  free.  Amen. 
8 


THIRSTING    FOR    GOD. 

175        CHRIST  CHURCH.     M.  52.     [L.  M.    6  lines.] 


$f= 

' 1 1 

1 — , 1 1 !— | 1 i 1 — , 

c): — 

_  g, ^ — 

d  4/  «r  J 

I    I     i 

r.f  r  fi 

-^-        ~^-    .        *»f      T»-        -^        -*S>- 

— h-H — 1 — i- 

»»         x?         |? 

1 1 ! 1 

. 

J 
^__^._ — | [_. 

-^            -^          -^"          -^- 

— <S> p^ ^ »- 

1          «"„            P*            </ 

— n — 1 — i — i- 

i     :       1 

i        '                   1          ' 

J J 11 

i  i 

i*  r  r  ft   ***  fif:  n 

b        j«>       p        jg>          I*   •         5<                  J] 

M.  §2. 

T  Pererinion, 

1  Arweixydd  pererinion  blin 

>y  n  teithio  tua  r  nefoedd  fry, 
O'th  le  dysglaerwych  tyr'd  i  lawr, 

A  gwna  dy  drigfan  gyda  ni ; 
Cynal  ni  ar  ein  taith  o  hyd, 
Nea  dyfod  i'th  orphwysfa  glyd. 

2  Nid  dan  yr  haul  mae  'n  cartref  ni, 

Mae  'n  anweledig  uweh  y  ser; 
Caersalem  newydd  gelwir  hi, 

Ei  hadeiladydd  yw  Duw  Xer : 
Gorphwysfe  dawel  pawb  o'r  saint, 
Bar'tow'd  ganlesu — mawr  yw'rfraint. 

3  Dyeithriaid  ar  y  ddaear  lion. 

Nid  yma  mae  n  trigianol  le ; 
Brysiwn  ferwy  'r  anial  fyd  i'r  Ian, 

Fn  hyfryd  gartref  yn  y  ne' : 
Caersalem  newydd, — teyrnas  ne', 
O  ddedwydd  ogoneddus  le  ! 


L.  M.     6  lines. 
Thirsting  for  God. 

1  As,  panting  in  the  sultry  beam, 
The  hart  desires  the  cooling  stream, 
So  to  Thy  presence,  Lord,  I  flee, 
So  longs  my  soul,  O  God,  for  Thee; 
Athirst  to  taste  Thy  living  grace, 
And  see  Thy  glory  face  to  face. 

2  But  rising  griefs  distress  my  soul, 
And  tears  on  tears  successive  roll ; 
For  many  an  evil  voice  is  near 

To  chide  my  woe  and  mock  my  fear; 
And  silent  memory  weeps  alone 
O'er  hours  of  peace  and  gladness  flown. 

3  Forth  from  the  dark  and  stormy  sky, 
Lord,  to  Thine  altar's  shade  we  fly : 
Forth  from  the  world,  its  hope  and  fear, 
Father,  we  seek  Thy  shelter  here ; 
Weary  and  weak  Thy  grace  we  pray; 
Turn  not,  O  Lord,  Thy  guests  away. 


179 


176 


A   FOUNTAIN    OPENED. 

CASSEL.    M.  54.    [8,  7,  7.] 


± 


«=* 


:£ 


$—9i-&*=*=% 


:^5: 


P£ 


^> 


^ 


g    g    ^ 


^2.      J2.      J2.      J2. 


-fl.      _£2_ 


r^: 


r=^ 


i 


p=^ 


a 


2— E 


-s=— a. 


3-^L  jL  l~^=g 


-*> — «*- 


si 


— J*- 


_^ 


^=^21 


-fi-      -^-      -^2. 


^2. 


1  ^j 

dffl. 


g  f2- 

IZ? — — 


^2_ 


■<2- 


£ 


:^_ 


«- 


P*=f 


M.  54. 

Y  Cyfaill  goreu. 

1  Y  mae  Un  uwchlaw  pawb  eraill 

Drwy'r  greadigaeth  fawr  i  gyd, 
Sydd  yn  haeddu  ei  alw  'n  Gyfaill, 

Ac  a  bery  'r  un  o  hyd : 
Brawd  a  anwyd  i  ni  yw, 
Erbyn  c'ledi  o  bob  rhyw. 

2  Nis  gall  meithder  ffordd  nac  amser 

Oeri  dim  o'i  gariad  Ef ; 
Mae  ei  fynwea  byth  yn  dyner, 

A'i  gymdeithas  byth  yn  gref : 
Nis  gall  dyfroedd  angeu  llym 
Ddiffodd  ei  angerddol  rym. 

3  Yn  mha  le  y  ceir,  er  ehwilio, 

Neb  yn  cam  fel  Efe  ? 
P'le  mae  'r  cyfaill,  er  ein  hachub 

A  ro'i  fywyd  yn  ein  lie? 
Nid  oes  debyg  iddo  Ef, 
Drwy  y  ddaear  faith  a'r  nef. 

Amen. 


8,  7,  7. 

A  Fountain  Opened. 

1  Come  to  Calvary's  holy  mountain, 

Sinners,  ruined  by  the  fall ! 
Here  a  pure  and  healing  fountain 

Flows  to  you,  to  me,  to  all, — 
In  a  full,  perpetual  tide, 
Opened  when  our  Saviour  died. 

2  Come,  in  sorrow  and  contrition, 

Wounded,  impotent,  and  blind! 
Here  the  guilty,  free  remission, 

Here  the  troubled,  peace  may  find 
Health  this  fountain  will  restore, 
He  that  drinks  shall  thirst  no  more. 

3  He  that  drinks  shall  live  forever ; 

'T  is  a  soul-renewing  flood : 
God  is  faithful ;  God  will  never 

Break  his  covenant  in  blood, 
Signed  when  our  Redeemer  died, 
Sealed  when  He  was  glorified. 

Amen. 


ISO 


177 


CHRIST'S  RETURN  TO  HEAVEN. 

HANDEL.     M.  54.     [8,  7,  7.] 


ftF 

1 

— f-pf- 

— i — ^« — ■ — [-i 

i 

— (5^ 

I  rj 

— -m —m-0 m — 1 

9-— 

— &— 

-^ — ^- 

•0-    -&-            -&- 

TJj 

i  i 

^?- 

— L — 

b 

« 

& 

i 

#  <? 

i 

^ 

<d 

/5/      /^  •     J 

1 

-v+4- 

«j 

b*=j- 

j  jjj  j 

— r~^rl 

i 

— 1 

^ 

^    1  '> 
— #--S— 

=3= 

pi 

3  slfr*1 

VT       #  *  #  I  ^     ^  l-ULm-jlfZ _ 


M.  54. 

G-wynfyd  anherfynol. 

Xid  vw'n  hoee  ond  megys  cvssrod, 
Ebrwvdd  iawn  y  cilia  draw, 

Tebyg  yw  i  darth  yn  darfod, 
Pan  ymedy.   n  ol  ni  ddaw ; 

O  fy  enaid  !  esgyn  fry. 

I'r  tragwyddol  fywyd  cu. 

Gwel  ddysgleirdeb  mor  danbeidol, 
Pell  uwehlaw  dychymyg  dyn, 

Yno  mewn  mawrhydi  Dwyfol 
Y  teyrnasa'r  Iesu  ei  him  ; 

O  fy  enaid  !  esgyn  fry, 

I'r  tragwyddol  fywyd  en. 

Lluoedd  maith  o  gylch  ei  orsedd 
A'i  molianant  yn  ddidaw. 

Mil  o  iiloedd  a'u  clodforedd 
Sy'n  dadseinio'r  nefoedd  draw ; 

O  fy  enaid  !  esgyn  fry. 

I'r  tragwyddol  fywyd  cu. 

Amen. 


8,  7,  7. 

Christ's  Return  to  Heaven. 

Jesus  comes,  his  conflict  over, — 
Comes  to  claim  his  great  reward ; 

Angels  round  the  Victor  hover, 
Crowding  to  behold  their  Lord  ; 

Haste,  ye  saints  !  your  tribute  bring, 

Crown  Him  everlasting  King. 

Yonder  throne  for  Him  erected, 
Now  becomes  the  Victor's  seat ; 

Lo.  the  Man  on  earth  rejected ! 
Angels  worship  at  his  feet ; 

Haste,  ye  saints  !  your  tribute  bring, 

Crown  Him  everlasting  King. 

Dav  and  nisfht  thev  cry  before  Him, — 
"Holy,  holy,  holy  Lord!" 

All  the  powers  of  heaven  adore  Him, 
All  obey  his  sovereign  word  ; 

Haste,  ye  saints  !  your  tribute  bring, 

Crown  Him  everlasting  King. 

Amen. 


181 


ON    JORDAN'S    BANKS. 


178 


IORDDONEN.    M.  58.     [6,  S,  6.] 


± 


* 


P& 


-^ 


^ 


^ 


^r-tp=^ 


F 


£±* 


zz: 


^ — 


^2 


fe 


1 


=± 


t=&=t 


"S=S^ 


4=* 


a 


ss 


^— Jt 


g^ 


M.  58. 
Glan  yr  Iorddonen. 

1  Ar  Ian  Iorddonen  ddofn 

'Rwy'n  oedi  'n  nychlyd, 
Mewn  blys  myn'd  trwy — ac  ofn 

Ei  'y stormy dd  enbyd  ; 
O  !  na  b'ai  modd  i  mi 
Ysgoi  ei  hymchwydd  hi, 
A  hedeg  uwch  ei  Hi, 

I'r  Ganaan  hyfryd. 

2  Wrth  gofio  grym  y  dwr, 

A  'i  thonog  genlli', 
A'r  mynych  rymus  wr 

A  suddodd  ynddi — 
Mae  braw  trwy  f '  enaid  gwan 
Mai  boddi  fydd  fy  rhan, 
Cyn  cyrhaedd  tawel  Ian 

Bro  y  goleuni. 

3  Ond  pan  y  gwelwyf  draw 

Ar  fynydd  Sion, 
Yn  iach  heb  boen  na  braw, 

Fy  hen  gyfeillion — 
Paham  yr  ofnaf  mwy  ? 
Y  Duw  a'u  daliodd  hwy, 
A'm  dyga  inau  drwy 

Ei  dyfroedd  dyfhion.     Amen. 


i^Sps^g^ltpsi 


M 


£=£ 


IE 


_^_ 


J&. 


&      & 


e 


6,  3,  6. 
Deep  Jordan's  banks  I  tread, 

1  Deep  Jordan's  banks  I  tread, 

And  trembling  waver ; 
I  long  to  cross,  but  dread 

The  stormy  river. 
Oh,  would  't  were  given  that  I 
Might  shun  these  swellings  high, 
And  o'er  the  flood  might  fly 

To  rest  forever. 

2  The  stream  in  might  along 

Its  waters  urges, 
And  many  are  the  strong 

The  wave  submerges ; 
I  fear  the  land  of  light 
Will  never  greet  my  sight, 
And  I  shall  sink,  to-night, 

Beneath  these  surges. 

3  But  who  are  these  I  see 

In  crowds  appearing? 
Old  friends  from  peril  free, 

My  spirit  cheering. 
I'll  linger  here  no  more, 
But  trust  to  God  that  bore 
Them  safe  to  yonder  shore, 

No  danger  fearing.         Amen. 


182 


LONGING    FOR    HEAVEN. 


179 


MOAB.    M.  58.    [6,  5,  6.] 


^=±p::-=£g=^p=iil^ 


PI 


3=^=1=2 


:gr*-0-S^g: 


33 


______      _2      x3        _.  , _2__2- 


tg  ^  I  _-, .  Pig — &—&- 

I     it 


MF1 


-SLa    r?  ,  rg ^ _2 _2. 


g: 


_^- 


fct 


1 


-_»- 


J — I 


___= 


PI 


a 


^-=R§==S 


S=Z-^, 


g_— :^=2=:f: 


__2 _2_ 


_>"L^-v 


^-^ — 5^ 


__s__z__s_: 


*»■■ 


■g-      "■»    «_  .     ■*=■ 


g=e- 


_2_tt. 


__F_z: 


1 — h 


_e_3 


#* — r-f- 

J  ■  j  J  4 1 

_y  . 

=d= 

_ — 1~ — — j 1 

— I — ^ 1 — 4- 

L    ^ ^ __ 

r"^-7- 

— i — 
— <_? — 

-0- 

1  j  i  ^  1  _,  i  ^  #jj 

1 

-^  ti 

_, —  r  i 

-j ty-  « 

^ — fl 

M.  S8. 
Hiraeth  am  y  Nef, 

1  O  !  NA  chawn  fyned  fry 

I'r  Ganaan  hyfryd, 
I  With  y  dyrfa  tsf 

Mor  fawr  eu  gwynfyd  ; 

Molianaut  oil  ar  dan 
Mewn  rhyw  ardderchog  gan, 
Byth,  byth  eu  Hiesu  Glan 
Yn  nhir  y  bywyd. 

2  Caf  yno  balnrwydd  gwyrdd 

Y  fuddugoliaeth, 
Yn  mhlith  cyfeillion  fyrdd 

Heb  ofn  marwolaeth ; 
Caf  orsedd  ddydd  a  ddaw, 
'  Teyrnwialen  yn  fy  Haw, 
O  gyraedd  briw  a  braw 

A  phob  rhyw  alaeth.      Amen, 


6,  5,  6. 

Longing  for  Heaven, 

Bring  me  home  to  glory, 
Free  from  bitter  pains, 

To  the  saints  so  happy, 
In  heav'n's  joyful  plains ; 

Where  their  praise  will  flourish, 

Nor  joy  ever  languish 

With  these  things  that  perish, 
But  they  will  remain. 

There  I  the  palm  shall  bear, 

Ensign  of  vict'ry, 
Among  the  saints  so  fair, 

All  safe  and  happy  ; 
There  a  bright  throne  to  find, 
Sweet  pleasure  to  the  mind, 
Where  heaven's  love  will  bind 

All  forever  free.     Amen. 


183 


180 


AWAKE    OUT    OF    SLEEP. 


LAUSANNE.     M.  64.     [8,  7.] 


§ 


m 


1 1 FP^n ' 


®M 


-p — I 


■jl jj-jsi  f^-f-  •&  ^=_ ^    n ♦ 


#_, 


^m 


&k 


&—•-+ 

++■&-* 


^2.^. 


M.   64. 
Dedwyddwch  y  Kef. 

1  Daeth  yr  awr  i'm  ddianc  adre' 

Draw  o  gyraedd  pob  rhyw  gur, 
Gwelaf  dorf  o'm  hen  gyfeillion 
Draw  ar  Ian  y  Ganaan  bur. 

2  Dacw'r  delyn,  dacw'r  palmwydd, 

Dacw  'ninas  yn  y  ne', 
Ffarwel  bellach  bob  rhyw  ofid, 
HenfFych  wynfyd  yn  ei  le. 

3  Yno  caf  fi  weled  Iesu 

Fyth  i'm  lloni  heb  un  Hen, 
A  chaf  yno  ei  glodfori 

By th  heb  dewi  mwy,  amen. 

4  Cofia'th  hen  dosturi,  Arglwydd, 

Cofia'th  drugareddau  mad, 
Maent  erioed  o  fewn  dy  fynwes, 
Nac  anghofia'th  gariad  rhad. 

5  O!  na  chofia  fy  mhechodau, 

Llwyr  ddilea  liwy  yn  awr, 
Meddwl  yn  dy  ras  am  danaf 
Er  daioni,  Arglwydd  mawr. 

Amen. 


8,  7. 
Awake  out  of  Sleep, 

1  Hark  !  a  thrilling  voice  is  sounding; 
"  Christ  is  nigh,"  it  seems  to  say  ; 

"Cast  away  the  dreams  of  darkness, 
0  ye  children  of  the  day!" 

2  Wakened  by  the  solemn  warning, 
Let  the  earth-bound  soul  arise  ; 

Christ,  her  Sun,  all  ill  dispelling, 
Shines  upon  the  morning  skies. 

3  Lo  !  the  Lamb,  so  long  expected, 
Comes  with  pardon  down  from  heaven ; 

Let  us  haste,  with  tears  of  sorrow, 
One  and  all  to  be  forgiven ; 

4  That  when  next  He  comes  with  glory, 
And  the  world  is  wrapped  in  fear, 

With  his  mercy  He  may  shield  us, 
And  with  words  of  love  draw  near. 

5  Honor,  glory,  might,  and  blessing, 
To  the  Father  and  the  Son, 

With  the  everlasting  Spirit, 
While  eternal  ages  run. 

Amen. 
184 


CHRISTIAN'S   DESIRE. 


181 


BETHANY.     M.  66.    [6s  &  4s.] 


M.  66. 
Yn  nes  i  Dduw, 

1  Diolchaf  am  y  groes 

Er  trvmed  hi 
A'm  cyfyd,  O  !  fy  Nuw 

Yn  nes  i  Ti ; 
Hyn  yw  fy  nghan  a'm  cri, 
Yn  nes  fy  Nuw  i  Ti 

Yn  nes  i  Ti. 

2  Er  bod  fel  teithiwr  blin 

A'm  bron  yn  brudd, 
Yn  huno  ar  gareg  oer 

Heb  oleu  dydd ; 
Mewn  breuddwyd  hedwn  i 
Yn  nes  fy  Nuw  i  Ti, 

Yn  nes  i  Ti. 

3  Rho  yno  wel'd  fy  ffordd 

Yn  risiau  i'r  Nef, 
Ac  engyl  ar  bob  gris 

Yn  lion  eu  lief, 
Yn  gwa'dd  fy  ysbryd  i 
Yn  nes  fy  Nuw  i  Ti, 

Yn  nes  i  Ti. 

4  Os  yn  y  byd  deflrown, 

Cyfodwn  i 
O'm  holl  ofidiau  i  gvd 

"  Fethel,"  i  Ti ; 
O'r  dyfnder  galw  fi 
Yn  nes  fy  Nuw  i  Ti, 

Yn  nes  i  Ti. 

5  Neu  os  ehedeg  wnawn 

Trwy'r  wybren  fry, 
Uwchlaw  yr  haul  a'r  s&r 

At  nefol  lu, 
Hyn  fydd  fy  nghan  a'm  cri 
Yn  nes  fy  Nuw  i  Ti, 

Yn  nes  i  Ti. 


6s  &  4s. 
Nearer  to  God. 

1  Nearer,  my  God,  to  Thee, 

Nearer  to  Thee! 
Ev'n  though  it  be  a  cross 

That  raiseth  me ! 
Still  all  my  song  shall  be, 
Nearer,  my  God,  to  Thee, 

Nearer  to  Thee ! 

2  Though  like  the  wanderer, 

The  sun  gone  down, 
Darkness  be  over  me, 

My  rest  a  stone, 
Yet  in  my  dreams  I  'd  be 
Nearer,  my  God,  to  Thee, 

Nearer  to  Thee ! 

3  There  let  the  way  appear, 

Steps  unto  heaven ; 
All  that  Thou  sendest  me, 

In  mercy  given  ; 
Angels  to  beckon  me 
Nearer,  my  God,  to  Thee, 

Nearer  to  Thee ! 

4  Then,  with  my  waking  thoughts 

Bright  with  Thy  praise, 
Out  of  my  stony  griefs 

Bethel  I  '11  raise ; 
So  by  my  woes  to  be 
Nearer,  my  God,  to  Thee, 

Nearer  to  Thee ! 

5  Or  if,  on  joyful  wing 

Cleaving  the  sky, 
Sun,  moon,  and  stars  forgot, 

Upward  I  fly, 
Still  all  my  song  shall  be, 
Nearer,  my  God,  to  Thee, 

Nearer  to  Thee ! 


185 


THE   WATERS    OF    BABYLON. 


182 


1st 
Treble. 


2d 
Treble. 


Accomp. 


i 


THE   WATERS   OF   BABYLON. 

1 N — k 


ag 


*—*—*—+—+ 


m 


t=± 


m 


Gan  eistedd  wrth  ddyfroedd  Ba-bi- Ion,    Wyl-  as-  om  wrth  gofio   y  dydd 
We   sat  down  and  wept  by  the  wa  -  ters  Of  Ba-bel,  and  thought  of  the  da\ 


S 


$=*: 


#— # 


i^=rs 


MS* 


*     +     d 


«— 3 — *— ^ 


■#.' 


^ 


^L|pg-^ 


■P sr- 


J=p 


2z: 


-*tt*-^- 


E5 


^-^ 


1 


i 


^ss 


ii 


££ 


-P— m- 


^—w 


I 


V-y- 

Y       sath-rai   y  gel  -  yn  uch  -  el   -   ion,      A     thyr-au  heirdd  Salem  hebludd; 
When  our  foe,   in  the  hue   of  his  slaughters,  Made    Sa-lem's  high  places  his  prey  ; 


W^$ 


■N— i 


m 


1T~  *r 


*— » 


P 


!3gi^ 


2?: 


*=£ 


:tK 


f-t 


i 


A  chwith-au    am  -  ddi  -  fad  wyr-yf  -    on  !  Wasger-id  yn      lleith  -  ion  eich  grudd. 
And   ye,      oh,  her    des  -  o  -late  daughters!  W  ere  scatter'  d  all  weeping    a -way. 

zzt 


^=S 


■+—*h 


TLZZZL 


-9 m 1 K-0 *-^— J 1 


*~+ 


li 


g^ 


EEE 


Lis 


186 


IS    IT    NOTHING    TO    YOU,  ALL   YE    THAT    PASS    BY 


Tra  syllem  yn  brudd  ar  yr  afon 
A  lifai  mewn  rhyddid  is-law, 

Gofynent  am  gau  ;  ond  i'r  estron 
Hyn  byth  o  orfoledd  ni  ddaw ! 

CyD  chwareu  telynau  per  Seion 
I'r  gelyn,  byth  gwywed  fy  Haw! 

Y  delyn  ar  helyg  ganghenau, 

0  Salem !  a  grog  uwch  y  lii ! 
Nis  gad'wyd  o  ddydd  dy  wychderau 

1  mi  un  cofarwydd  ond  hi ; 
A  byth  ni  chymysgir  ei  seiniau 

A  llais  yr  ysbeilydd  gan  i ! 


2  While  sadly  we  gazed  on  the  river 
Which  roll'd  on  in  freedom  below. 

They  demanded  a  song;  but,  oh,  never 
That  triumph  the  stranger  shall  know ! 

May  this  right  hand  be  wither'd  forever, 
Ere  it  string  our  high  harp  for  the  foe ! 

3  On  the  willow  the  harp  is  suspended, 
Oh,  Salem  !  its  sounds  should  be  free; 

And  the  hour  when  thy  glories  were  ended 
But  left  me  that  token  of  thee ; 

And  ne'er  shall  its  soft  tunes  be  blended 
With  the  voice  of  the  spoiler  by  me ! 


Tune  TALIESIN,  p.  1S7. 


M.  23. 

CyfceitMad  o. 


Chwi  wawdwyr  di-foes, 
Neshewch  at  y  Groes, 
I  weled  y  Ceidwad 

Yn  nyfhder  ei  loes ; 
Mae'n  rhoddi  i  lawr 
Ei  fywyd  yn  awr, 
Yn  lie  ei  elynion 

Er  hylled  eu  gwawr. 

Am  feiau  di-ri' 
Rhai  euog  fel  chwi 

Y  mae  y  dieuog 

A'i  ruddwaed  yn  Hi ; 
Yr  Arglwyd,  yn  nydd 
Dialedd,  y  sydd 
Yn  taro'i  anwylfhb, 

I'ch  gollwug  chwi'n  rhydd. 

Ar  groesbren  prydnawn, 
E  dalod  Ef  lawn 
Digonol  dros  feiau 

Y  ddaear  yn  llawn  ; 
Dros  rai  fel  chwychwi, — 
Dros  un  fel  myfi, 

Y  gwaeddodd  ;  "  O  maddeu." 
Gwrandawyd  ei  gri. 

"  Gorphenwyd  ;  "  medd  Ef, 
"  Boddlonwyd  ; "  o'r  Nef 
Ddisgynai  fel  adsain 

Berseiniol  ei  lef ; 
Er  dyfned  fy  mriw, 
Mae  gobaith  caf  fyw, 
'Rwyn  gorphwys  yn  h  A\o\ 

Ar  Iesu,  fy  Nuw. 


5,  6,  or  lO,  11,  lO,  11. 

Is  it  nothing  to  you,  all  ye  that  pass  hy  7 

1  All  ye  that  pass  by, 
To  Jesus  draw  nigh ; 
To  you  is  it  nothing 

Your  Saviour  should  die  ? 
Your  ransom  and  peace, 
Your  surety  He  is  : 
Come,  see  if  there  ever 

AVas  sorrow  like  his. 

2  For  what  you  have  done, 
His  blood  must  atone  : 
The  Father  hath  given 

For  you  his  dear  Son : 
The  Lord,  in  the  day 
Of  his  anger,  did  lay 
Your  sins  on  the  Lamb,  and 

He  bore  them  away. 

3  He  answered  for  all : 
Oh,  come  at  his  call, 
Aucl  low  at  his  feet  in 

Astonishment  fall : 
For  you  and  for  me 
He  prayed  on  the  tree : 
The  prayer  is  accepted, 

The  sinner  is  free. 

4  Oh,  lift  up  your  eyes, 

"  'T  is  finished,"  he  cries : 
Impassive,  He  suffers ; 

Immortal,  He  dies. 
My  pardon  I  claim  ; 
A  siuner  I  am, 
A  sinner  believing 

In  Jesus'  great  name. 


187 


WHEN   SHALL   WE    MEET    AGAIN? 


183 

Soprano. 
Alto. 


Tenor. 

(8ve.  lower.) 


Bass. 


i 


WHEN   SHALL   WE   MEET   AGAIN? 

Soft  and  slow. 


m 


O     pa  bryd       y  cawn  ni  Gwrdd  byth  i  wa- 
When  shall  we  meet    a- gain,  Meet  never   to 


han-u, 
sev-er 


Heddwch  lion 
?     Where  shall  peace 


r&l 


O     pa  bryd       y  cawn  ni  Gwrdd  byth  i  wa 
When  shall  we  meet    a- gain,  Meet  never   to 


-* — #- 
han-u, 
sev-er 


^ 


5 


P     P'  =#5=jE 


V=£ 


Heddwch  lion 
?     Where  shall  peace 


v: 


^^F 


s 


§s5 


O     pa  bryd       y  cawn  ni  Gwrdd  byth  i  wa 
When  shall  we  meet    a- gain,  Meet  never   to 


v- 


han-u, 
sev-er 

K     ! 


Heddwch  lion 
Where  shall  peace 


izut 


-# — #- 


Accomp. 


?Hi    i  %  :4-S— *-§4-J.  3  3  *  '  *  i      1S    g  ^^h 


j6=- 


±& 


-^- 


4^*- 


i 


ii 


■*>-*■- 


f!-h 


fel      y    Hi'  Byth  i'n  hamgylchu  ?  Ni  chawn  orphwysfa  byth,    Xac  un  ddi  -  og  -  el 
wreath  her  chain  Round  us  forever?  Our  hearts  will  never  repose,  Safe  from  each  blast  that 


^T-P« 


&—*- 


us 


J  f   4 


fel      y    Hi'  Byth  i'n  hamgylchu  ?  Xi  chawn  orphwysfa    byth,    Xac  un  ddi-  og-el 
wreath  her  chain  Round  us  forever?  Our  hearts  will  never  repose,  Safe  from  each  blast  that 


Hi' Byth  i'n  hamgylchu?  Xi  chawn  orphwysfa    byth,    Xac  un  ddi-og    -  el 
wreath  her  chain  Round  us  forever?  Our  hearts  will  never  repose,  Safe  from  each  blast  that 


j£zt=j 


t^:*=, 


z^zz^zi: 


:*=£=£ 


;*-*— * 


0^^—±l 


-N-1- 


±jt 


=l=te 


J       h  J  .TT~ — 3 — i-P^nPF1^ — — j_zzt,   ^_z*B*rzzzzg_z — ^^q 


188 


WHEN    SHALL   WE    MEET    AGAIN 


-&- :==r- 

K — 

■   »*  # 

s 

iL.  n      0  •  0 

M 

5v— i,— 

* h 

fm  ? 

0 

# 

/ 

#            *              / 

#-• 

«                    1 

1 

\S\) 

■       0  '  0      \ 

nyth, 

blows, 
n 

Tra 
In 

yn 
this 

y.s  -  torm-ydd   syth, 
dark  vale     of    woes, 

Dy- ffryn 
Ne  -  ver; 

ga  - 
no, 

lar    -    u : 

ne   -   ver. 

V                                   n. 

VW  T                                    V 

v                - 

M 

*i       *     y 

rn  ■ 

#    .    0 

:                    i            ; 

"  K        J* « 

0 

"# 

0       0 

0         0 

0   • 

d        *  •'• 

nyth, 
blows, 

n 

Tra 
In 

yn 
this 

ys- torm-ydd    syth, 
dark  vale     of    woes, 

Dy-  ffryn 
Ne  -  ver; 

ga  - 
no, 

lar    -    u : 
ne   -    ver. 

V 

n                v 

JUt    7 

» 

V 

0      1        V 

_    0   • 

f£\  r       J  -  J 

0       -         -j 

0       0.0 

vm;       *    * 

#  •  0 

U 

nyth, 
blows. 

Tra 
In 

Ml 

this 

ys- torm-ydd   syth, 
dark  vale     of    woes, 

Dy-  ffryn 
Ne  -  ver ; 

ga  - 
no, 

lar    -    u  : 
ne   -    ver. 

1 

C~\' 

s                   1 

)' 

07m 

J 

0  '  0       " 

^       ^     v 

1 

S    -.      0-0 

#       J         * 

0   • 

0                    1 

] 

^ 

1 

p. 

k    1          rri 

0.0    - 

V         J    J      p 

a 

s . . 

>v  ?     ^  •  # 

J          *        • 

H 

m      *• 

£7  ■         . .     # 

-*-±* 

— 0 

0   • 

—0 0~T0 

^ — *z^~ 

■#-•■#- 

■J- 

p 

> 

-*      * 

-♦■  . 

L-0 9^lA 1 

rv 

r             # 

1 

k  )• 

""/# 

•* 

-^7         •  •  0 

0         a            0 

#""• 

# 

V 

— *^ — ' 

v                     _> 

1 

1 ^T,-J 

'Bryd  y  rhed   cariad  pur,   Fel  afon 

lifeiriol, 
Pan  11a  chawn  boen  na  chur,  Ingau 
niynwesol  ? 
Pan  draidd  y  nefoedd  drwy 
Bob  calon'n  wynfyd  nwy, 
Heb  ofni  "madael  mwy, 
Oesau  tragwyddol. 

Draw  i  fro  gwlad  y  gwawl,  Dwg  ni 

ein  Gwaredydd  ; 
fno  i  fwyn  seinio'th  fawl,  Byth  yn 
dragywydd ; 
Lie  trig  y  saint  uwch  ser, 
Boed  sain  ein  halaw  ber, 
Hyfrydu'n  ngwedd  ein  Xer 
Fyddo'n  llawenydd. 

Buan   cawn   gwrdd    ynghyd,  Cwrdd 

byth  i  wahanu  ; — 
Cario'n  braint — Coron  bryd — byth  i'n 
mawrygu. 
Cawn  orphwys  yn  y  nef 
A  chanu'n  Hon  ein  lief, 
Yr  anthem,  "  Iddo  ef," 
Bythol  heb  dewi. 

189 


When  shall  love  freely  flow,  Pure  as 

life's  river, 
When   shall   sweet   friendship   glow, 
Changeless  forever  ? 
Where  joys  celestial  thrill, 
Where  bliss  each  heart  shall  fill, 
And  fears  of  parting  chill, 
Never ;  no,  never. 

Up  to  that  world  of  light,  Oh,  take 

us,  dear  Saviour ! 
May  we  there  all  unite,  Happy  for- 
ever ; 
Where  kindred  spirits  dwell, 
There  may  our  music  swell, 
And  time  our  joys  dispel, 
Xever ;  no,  never. 

Soon  shall  we  meet  again,  Meet  never 

to  sever, 
Soon  shall  peace  wreath  her  chain, 
Round  us  forever : 
Our  hearts  will  then  repose, 
Secure  from  worldly  woes; 
Our  songs  of  praise  shall  close, 
Xever ;  no,  never. 


JUDGMENT   HYMN. 

TREDEGAR.    M.  68.     [87,  88,  7.] 


a 


i 


JBt 


& 


& 


zz: 


w< 


l^^r- 


^=£ 


'&=&- 


'i — r 


0  w 


'ZZZIZL. 


2 


mm 


^ 


^ 


3* 


ft 


"*"  "^  3S  £     ~  "*Li.J£. 


-3l 


St. 


s=^sli] 


M.  68. 

Y  dydd  diweddaf. 

1  Duw  mawr !  pa  beth  a  welaf  draw  ? 
Diwedd  a  braw  i'r  hollfyd  ; 

Mi  wela  'r  Barnwr  yn  uesau 

Ar  glaer  gymylau  tanllyd  : 
Yr  udgorn  mawr  yn  seinio  sydd 
A'r  beddau  'n  rhoddi  eu  meirw'n  rhydd, 

I  wae  neu  ddydd  o  wynfyd. 

2  Ac  wrth  y  floedd  y  meirw'n  Nghrist 
Yn  gyntaf  a  gyfodant ; 

I  gwrdd  eu  Harglwydd  fry  uwchben, 

Yn  llawen  yr  esgynant  ; 
Ei  bresenoldeb  dwyfol  sydd, 
Yn  troi  eu  nos  yn  fythol  ddydd 

A'u  gobaith  prudd  yn  fwyniant. 

3  O'r  beddau  daw  'r  annuwiol  rai 
I  ing  a  gwae  tragwyddol ; 

Eu  dagrau  a'u  gweddiau  dwys 

Sy'n  awr  yn  anefieithiol ; 
Er  ofnau  fyrdd  rhaid  myn'd  yn  mlaen 
i  gwrdd  a'r  Duw  sy'n  ysol  dan 

O  flaen  yr  orsedd  farnol. 

4  O  Farnwr  Cyfiawn  !  gwrando  'n  cri, 
Sydd  mewn  trueni  'n  gorwedd, 

O'th  nefol  ras  tosturia  Di, 

A  dod  i  ni  drugaredd ! 
O  fewn  y  noddfa  caffer  ni, 
Agorwyd  gynt  ar  Galfari, 

Cyn  delo  dydd  dialedd. 


87,  88,  7. 
Judgment  Hymn. 

1  Great  God,  what  do  I  see  and  hear ! 
The  end  of  things  created ! 

The  Judge  of  man  I  see  appear, 

On  clouds  of  glory  seated  : 
The  trumpet  sounds ;  the  graves  restore 
The  dead  which  they  contained  before ; 

Prepare,  my  soul,  to  meet  Him. 

2  The  dead  in  Christ  shall  first  arise, 
At  the  last  trumpet's  sounding, 

Caught  up  to  meet  Him  m  the  skies, 
With  joy  their  Lord  surrounding; 
No  gloomy  fears  their  souls  dismay, 
His  presence  sheds  eternal  day 
On  those  prepared  to  meet  Him. 

3  But  sinners,. filled  with  guilty  fears, 
Behold  his  wrath  prevailing; 

For  they  shall  rise,  and  find  their  tears 

And  sighs  are  unavailing : 
The  day  of  grace  is  past  and  gone ; 
Trembling  they  stand  before  the  throne, 

All  unprepared  to  meet  Him. 

4  Great  God  !  what  do  I  see  and  hear ! 
The  end  of  things  created  ! 

The  Judge  of  man  I  see  appear, 

On  clouds  of  glory  seated  : 
Beneath  his  cross  I  view  the  day 
When  heaven  and  earth  shall  pass  away, 

And  thus  prepare  to  meet  Him. 


190 


185 


THE    FAMILY    BIBLE. 

THE   FAMILY   BIBLE. 


te^=^ 

H- 

~M- 

— h 

t 

— * 

=t 

=fa 

-jftj 

— # — #— 

-s 

-t 

* 

-+-+• 

-jv-r 

— f- 

in 

-4—d-i 
— # — #-- 

V* 

4*— 

-0- 

— i 

_ Jul, 

1 

rf-* 
JiLS 

u  r 

r  r 

— #J 

— (— 
I 

*L. 

— #- 
— #-* 

=*-H?-4-F- 

to= 

fc 

-U- 

-1 — 

— i — 
— i — 

5= 

y  1- 

-Li 

4- 

U4— 

=t=t= 

r 
— \ — • 

s 


^E^ES 


v  I 


«-?- 


^ 


E3 


■#   V 


fefl 


^i=i 


p— ?- 


•-.    4    + 


i 


t 


-#~— » 


^i 


Hwn  ydyw'r  oil  adawyd  i'm, 

Mewn  hiraeth  'rwyf  o'r  bron, 
Mewn  teimlad  dwys,  a  dagrau'n  llu, 

Mi'i  gwasgaf  at  fy  mron  : 
Mae  llawer  oes  o'n  teulu'n  myn'd, 

Ond  hwn  yw'n  Beibl  ni  ! 
Bu'n  Haw  fy  mam  ar  lawer  tro, — 

Wrth  farw — rho'dd  i  mi. 

Ac  O  !  mor  dda  y  cofiaf  am 

Yr  enwau  sy'  ynddo'n,  llwyr, 
O  amgylch  yr  hen  aelwyd  doent, 

Ar  ol  pob  gweddi'r  hwyr, 
Gan  adrodd  peth  o'i  gynwys  mawr, 

Nes  toddi'm  calon  i ; 
Ar  ol  ei  rhoddi  yn  y  bedd — 

Maent  eto  gycla  ni. 

Fy  nhad  ddarllenodd  lawer  gwaith 

I'm  brodyr,  anwyl  ryw, 
O  !  olwg  dawel  f 'anwyl  fam, 

Wrth  wrando  Gair  ei  Duw  ; 
Dychmygaf  wel'd  ei  santaidd  wedd  ;— 

'Rwy'n  meddwl,  lawer  tro, 
Cawn  gydgyfarfod,  oil  yn  lion, 

O  fewn  y  nefol  fro. 


1  This  book  is  all  that 's  left  me  now, 
Tears  will  unbidden  start ; 

With  faltering  lip  and  throbbing  brow, 

I  press  it  to  my  heart : 
For  many  generations  past 

Here  is  our  family  tree ; 
My  mother's  hands  this  Bible  clasped, 

She,  dying,  gave  it  me. 

2  Ah  !  well  do  I  remember  those, 
Whose  names  these  records  bear, 

Who  round  the  hearthstone  use  to  close 

After  the  evening  prayer, 
And  speak  of  what  these  pages  said, 

Its  tones  my  heart  would  thrill ! 
Though  they  are  with  the  silent  dead, 

Here  are  they  living  still. 

3  My  father  read  this  holy  book 
To  brothers,  sisters  dear, 

How  calm  was  my  poor  mother's  look, 
Who  leaned  God's  word  to  hear : 

Her  angel  face — I  see  it  yet ! 

What  thronging  memories  come ! 

Again  that  little  group  is  met 
Within  the  walls  of  home. 


191 


KIND    WORDS   CAN    NEVER    DIE. 

186  KIND  WORDS   CAN   NEVER   DIE. 


-SrtK^-t      0    m      Is  *— 1 

_i     ^_^_ 

-d N^ h- 

t      •    M    J  ^— 4- 

Pg-^-f— 1 

-# 1— # — — t— 

— # , 0 j-_ 1 

*~J — i  J  ^— ' 

9^,  f    *      *    t-*-f    * 

-j— M  n 

^ — *— *— *    «    ^ 

— | fsjs^ 

K-Hr*  i     ti  u  b  k  i  ' 

-0 0 — 0 — 

i 1 1 

L, ^ — ^ — U— U— 1 — 

— # # — # — !■ 

JLfaVfa,    i     k  h  h Jj 

i h— n— *— k — fl- 

f        g£     J 

|J     f-e(*| 

p  S-is  s  s  w  s 

Lf — «— *— »  ij.  *  ' 

# P— *-S      #      J- 

L-i—7  vt~ 

1           IS      s 

i*i  7               i     i    /•    P    i* 

0             0         0         0         0         0 

1             so 

yn>  J   ^  ^  C  u  1 

-| y  -y    fei    -f>  # 

L ^^    >    ^— j— 

-0 — §•*  4\ — 

CnoRus. 


m^: 


?—*- 


v-v — /— V- 


>— V 


— 1 

+—0—0- 


'^—fi—P-X-W- 


?—? 


*—? 


V-A/- 


V— V-V— >*- 


[/    «y     IS;   h&r 


Gair  mwyn,  ni  farw  byth, 

Llawenydd  gawn, 
Duw  wyr  lie  mae  ei  nyth 

Mewn  mynwes  lawn ; 
Fel  chwedl  plentyn  bydd, 
Yn  byblu  nos  a  dydd, 
Ar  bob  tymorau  sydd, 

Yn  lloni'r  fron. 
Gair  mwyn,  ni  farw  byth, 

Farw  byth,  farw  byth 
Gair  mwyn,  ni  farw  byth, 

Ni  farw  byth. 

Meddyliau  anwyl,  fu, 

Ni  farw  byth, 
Er  fel  blodeuyn  cu 

Yn  colli'i  wlith ; 
Pan  ddelo'r  gwlith  i  lawr, 
Dysgleiria  fel  y  wawr, 
Mewn  adnewyddiad  mawr, 

Blodeuant  hwy. 
Meddyliau  anwyl,  fu, 

Anwyl,  fu,  anwyl,  f u  ; 
Meddyliau  anwyl,  fu, 

Do,  anwyl,  fu. 


Kind  words  can  never  die, 

Cherished  and  blest, 
God  knows  how  deep  they  lie, 

Stored  in  the  breast ; 
Like  childhood's  simple  rhymes, 
Said  o'er  a  thousand  times, 
Go  through  all  years  and  climes, 

The  heart  to  cheer. 
Kind  words  can  never  die, 

Never  die,  never  die  ; 
Kind  words  can  never  die, 

No,  never  die. 

Sweet  thoughts  can  never  die, 

Though  like  the  flowers, 
Their  brightest  hues  may  fly 

In  wintry  hours ; 
But  when  the  gentle  dew 
Gives  them  their  charms  anew, 
With  many  an  added  hue, 

They  bloom  again. 
Sweet  thoughts  can  never  die, 

Never  die,  never  die  ; 
Sweet  thoughts  can  never  die, 

No,  never  die. 


192 


FAITH    IN   CHRIST    JESUS. 


187 


THE   ORPHAN'S   SONG. 


rf.t  111    J — 4-    J 1 J    J    J 

—*-A — * — « — f~  w-- 

=2-±± p b=b__J 

— f *3 «— | 

STi  e>  -f j j i ! ! 

1              r             r             | 1 

ar.^  pip'  <  *   ;f 


_u 


« 


g — * — jg 


* ^r 


p^mn 


# — ^ 


> •zzzg"       ^: 


# — # — £?- 


j 


-^-- 


1  Bu  Iesu  farw  ar  y  groes, 

Dyoddefodd  dros  fy  mai ; 
Ac  adgyfodi  wnaeth  niewn  liedd 
O'r  bedd  i'm  cyfiawnhau. 

Ond  credu'r  wyf,  a  chredu  wnaf. 

2  Ymbwyso  wnaf,  er  maint  fy  mai, 

Ar  eiriau  f '  Arglwydd  cu  ; 
.    Y  dw'r  a'r  gwaed  ddaeth  dan  ei  fron, 
A  bura  'nghalon  i. 

3  Gwel  ffydd  yr  hen  addewid  gref, 

O  eiddo'r  Xef  i  ni ;  [wir, 

A  chwardd  ar  bob  rhyw  rwystrau'n 
Gan  dd'weyd,  "Cynawnir  hi!" 

4  O  doed  ar  frys  y  ddedwydd  awr, 

Bydd  Iesu  mawr  ei  hun 
Wedi  adferu  f  enaid  oil, 
Yn  ddigoll  ar  ei  lun. 

5  O  Arglwydd  Dduw,  bydd  imi'n  rhan, 

'Dwy'n  chwenych  ond  tydi ; 
Cyn  myned  i'm  tragwyddol  fan, 
Datguddia'th  hun  i  mi. 

6  Fy  enaid  yn  hiraethu  sydd 

Bob  dydd  am  gael  y  fraint ; 
Cael  byw  yn  ngwedd  dy  wyneb  cu, 
A'th  garu  fel  dy  saint. 
N  193 


I  know  that  my  Redeemer  lives, 

And  ever  prays  for  me  ; 
A  token  of  his  love  He  gives, — 

A  pledge  of  liberty. 

I  do  believe,  I  will  believe. 

I  find  Him  lifting  up  my  head, 
He  brings  salvation  near ; 

His  presence  makes  me  free  indeed, 
And  He  will  soon  appear. 

He  wills  that  I  should  holy  be ! 

What  can  withstand  his  will  ? 
The  counsel  of  his  grace  in  me 

He  surely  shall  fulfil. 

Jesus,  I  hang  upon  Thy  word, 

I  steadfastly  believe 
Thou  wilt  return,  and  claim  me,  Lord, 

And  to  Thyself  receive. 

When  God  is  mine,  and  I  am  his, 

Of  paradise  possess'd, 
I  taste  an  unutterable  bliss, 

And  everlasting  rest. 

Lord,  I  believe  a  rest  remains 
To  all  Thy  people  known  ; 

A  rest  where  pure  enjoyment  reigns, 
And  Thou  art  loved  alone. 


I  WANT    TO    BE    AN    ANGEL. 


I   WANT  TO   BE   AN    ANGEL. 


*   v   * 


•   • 


£*&        -        «_;        .        i_± 

jsc^ifr-Jt -#- » P 5- — — ! — 

•  •    •   • — ^ — tr     +r   — 

T"V   "                                                *    •      * 

«  .    U   *     »     «       »     « 

L  L  L  L  P:=ti 

-/    'J!  «f       >       >        •       > 

L^ — £_v — [^ — J ^ — ^ 

L>     V     !•     'J 


1  Dymunwn  fod  yn  angel, 

Gyda'r  angelion  draw, 
Ac  ar  fy  mhen  y  goron, 

A'r  delyn  yn  fy  Haw  ; 
Yn  ymyl  fy  Iachawclwr, 

Mor  ogoneddus  sydd, 
I  gyffro  fy  mheroriaeth 

Felusaf,  nos  a  dydd. 

2  Ni  flinaf  byth  fod  yno, 

Ni  chollaf  ddagrau'n  hwy, 
Gofidus  byth  ni  byddaf, 

Ni  theimlaf  arswyd  mwy  ; 
Ond  gwynfyd  pur  a  santaidd, 

Caf  gyda'r  Iesu  fod, 
A  chyda  mil  o  filoedd 

Yn  seinio  byth  ei  glod. 

3  Wyf  wan  a  gwael  bechadur, 

Ond  Iesu  faddeu'n  wiw, 
Can's  lluaws  o  blant  bychain 

A  aeth  i'r  nef  i  fy  w ; 
O  anwyl,  anwyl  Iesu, 

Pan  marw  byddaf  fi, 
O  anfon  di  dy  angel 

I'm  dwyn  i'r  nefoedd  fry. 

4  Ac  yno  byddaf  angel, 

Caf  sefyll  yn  eu  plith, 
Ac  ar  fy  mhen  y  goron, 

Chwar'af  y  delyn  byth ; 
Ac  yno  ger  bron  Iesu, 

Mor  ogoneddus  fydd, 
Mi  unaf  i  gerddori, 

A'i  foli,  nos  a  dydd. 


I  want  to  be  an  angel, 

And  with  the  angels  stand, 
A  crown  upon  my  forehead, 

A  harp  within  my  hand ; 
There  right  before  my  Saviour, 

So  glorious  and  so  bright, 
I  'd  wake  the  sweetest  music, 

And  praise  Him  day  and  night. 

I  never  would  be  weary, 

Nor  ever  shed  a  tear, 
Nor  ever  feel  a  sorrow, 

Nor  ever  know  a  fear ; 
But  blessed,  pure,  and  holy, 

I  'd  dwell  in  Jesus'  sight, 
And  with  ten  thousand  thousands 

Praise  Him  both  day  and  night. 

I  know  I  'm  weak  and  sinful, 

But  Jesus  will  forgive, 
For  many  little  children 

Have  gone  to  heaven  to  live ; 
Dear  Saviour,  when  I  languish, 

And  lay  me  down  to  die, 
Oh,  send  a  shining  angel 

To  bear  me  to  the  sky. 

Oh,  there  I  '11  be  an  angel, 

And  with  the  angels  stand, 
A  crown  upon- my  forehead, 

A  harp  within  my  hand ; 
And  there  before  my  Saviour, 

So  glorious  and  so  bright, 
I  '11  join  the  heavenly  music, 

And  praise  Him  day  and  night. 


194 


THE    SABBATH-SCHOOL. 

189    I'LL   AWAY   TO   THE   SABBATH-SCHOOL. 


mi4 


J 1 L 


-K— N 


^—* — * — ^—  V 


§£££* 


■> ^ 


«— ^ 


«r 


-^-•^ 


i 


-*-&- 


rV-K     N 


S^ 


#— 1 


:=* 


i=2: 


P-# 


V-tf- 


*--*—*: 


v — ? — • — -J- 


■v-^ 


0—?—?—0—0- 


/—>—V^V- 


-0 0 0 0 — 0 0 0-1 


n    u       ^!   li 

-/« 

Girls 
jS 

•            B°YS-         GlRLS 

1           1           ' 

i.        Boys.    Both 

1  i  i  i 

y  ,!?      h  J  • 

\*~* 

m       _h 

I          1                  o  •  9 

f  •  • 

m             J 

1       II 

iV ?       #•*  2 

- — *-J- 

-0 0 0 ?-±0- 

— ! ( h- h V- 

0           0         0         0-0 
'-I P-      *                    / 

i-i     1     it 

-^w 

(gK * — f — 

9 

tr      -* — h 

L^ ^ ^ ^_£_ 

j        1        I    •    IS     IS 

~0     ~#-~r'-errf  p  .  *- 

1  Pax  ddaw  gwawr  y  dydd 
Ffoa'r  t'wllwch  prudd, 

O  tlaen  haul  a'i  b'lydrau  fil  ; 

Pan  yr  amser  ddaw, 

Yn  agos  i'r  awr  naw, 
Ni  a  awn  i'r  Ysgol  Sul ; 

Am  mai  yno  'rym  yn  nghyd, 
A'n  calonau  o  unfryd, 
'Rwyf  vn  cam  bod  mewn  prvd, 
Yn  yr  Ysgol  Sul. 

Ni  a  awn,  ni  awn,ni  a  awn,  ni  awn. 

Ni  a  awn  i'r  Ysgol  Sul. 

2  Yno  y  caf  fi, 
"\Veled  brodyr  lu, 

Yn  cyd-foli  ar  yr  awr  ; 
Yno'm  calon  fydd, 
'N  llawn  ar  hyd  y  dydd, 
Gan  y  pleser  sydd  mor  fawr  ; 
Yn  y  Gyfroi  Santaidd  Air, 
Llawn  o  gyngor  ynddo  ceir, 
Tywys  i'enctvd  ganddo  wneir, 
Tua'r  Ysgol  Sul. 

Ni  a  awn.  ni  awn,  &c. 


1  When  the  morning  light 
Drives  away  the  night, 

Wifh  the  sun  so  bright  and  full, 

And  it  draws  the  line 

Near  the  hour  of  nine, 
I  '11  away  to  the  Sabbath-school  ; 
For  't  is  there  we  all  agree, 
All  with  happy  hearts  and  free, 
And  I  love  to  early  be 
At  the  Sabbath-school. 

I  '11  away,  away,  I  '11  away,  away ! 

I  '11  away  to  the  Sabbath-school. 

2  In  the  class  I  meet 
"With  the  friends  I  greet, 

At  the  time  of  morning  prayer  ; 
And  our  hearts  we  raise 
In  a  hymn  of  praise, 
For  't  is  always  pleasant  there : 
In  the  Book  of  holy  truth, 
Full  of  counsel  and  reproof, 
We  behold  the  guide  of  youth, 
At  the  Sabbath-school. 
I'll  away,  away,  etc. 


195 


ON   THE    CROSS. 


190 

ON   THE   CROSS. 

•rf    • 

i — ' 1 — i 

^         2 

■+-'•0- 

1   U 

| 

•  # 

L«^ — #^J 

9*Tft>- 

#--— # 0~ 0 0 #— 

4-#-| — # 

-!«-H — — 

"f-*P 

;  p 

15 — c- 

-w — 2— y — d   y — y- 

f4*   (•     y 

i  ^  i 

1    ^    0 

tfcfcl 

'|        1 

i 


i 


-N— tv 


^    N 


£=# 


^ 


#  «  #    m — y 


■•-  -#-*■#-  ■#-'■•-  ■•-     ■*-  1-4-  £     f-  ■#-■#-  ■#-. 


1  O  wele,  wele,  'chwi  Oen  Duw, 

Ar  y  groes,  ar  y  groes, 
Tywalltodd  drosom  ei  waed  gwiw, 

Ar  y  groes,  ar  y  groes  ; 
Gwrandewch  ei  holl  bwysfawredd  gri, 
"  Eloi  lama  sabacthani !  " 
Nesewch  i  wel'd  ein  Ceidwad  cu, 

Ar  y  groes,  ar  y  groes. 

2  P'le  bynag  af,  ymffrostiaf  fi, 

Am  y  groes,  am  y  groes, 
Mewn  arall,  dim  gogoniant  sy' 

Ond  y  groes,  ond  y  groes ; 
Gaiff  fod  fy  unig  destun,  trwy 
Fy  oes,  a  thragwyddoldeb  mwy, 
Am  Iesu  Grist  a'i  farwol  glwy', 

Ar  y  groes,  ar  y  groes. 

3  Doed  pob  gofidus,  doed  yn  mla'n, 

At  y  groes,  at  y  groes ; 
A  doed  pob  Cristion,  seinied  gan, 

Am  y  groes,  am  y  groes ; 
Doed  pob  pregethwr,  yma  'thraw, 
( Jan  dd'wevd,  a'r  Beibl  yn  ei  law, 
Trugaredd  rad  i  bawb  a  ddaw, 

At  y  groes,  at  y  groes. 


1  Behold  !  behold,  the  Lamb  of  God 

On  the  cross,  on  the  cross ; 
For  yon  He  shed  his  precious  blood 

On  the  cross,  on  the  cross ; 
Now  hear  his  all-important  cry, 
"  Eloi  lama  sabacthani !  " 
Draw  near  and  see  your  Saviour  die 

On  the  cross,  on  the  cross. 

2  Where'er  I  go,  I  '11  tell  the  story 

Of  the  cross,  of  the  cross, 
In  nothing  else  my  soul  shall  glory 

Save  the  cross,  save  the  cross ; 
Yes,  this  my  constant  theme  shall  be, 
Through  time  and  in  eternity, 
That  Jesus  suffered  death  for  me 

On  the  cross,  on  the  cross. 

3  Let  every  mourner  come  and  cling 

To  the  cross,  to  the  cross, 
Let  every  Christian  come  and  >\ws 

Round  the  cross,  round  the  cross; 
Here  let  the  preacher  take  hi.<  stand, 
And  with  the  Bible  in  his  hand 
Proclaim  the  triumphs  of  the  Lamb 

On  the  cross,  on  the  cross. 


196 


OH!    I   WANT    TO   CROSS   OVER. 


191  OH!    I  WANT  TO   CROSS   OVER. 

Lively. 


^m 


i=t 


izzr 


U-y — i-         i — # — # — 


^—w—w—w 


0 — #-L# — # — 5 — ^ — 0-^-0 — # — # — 0 — 0 — #-*-#- 

I        I 


•    ••*•• 


^=^^P—P—P—P-  :p 


p—p—0 


« 


-#— #— #— #-p 


t^tTTf-     P 


&=Z±- 


K— i-J-J- 


^— ^ 


4 L 


-# — # — # — #- 


33: 


# — #  '  #    < — # 


-*— *— igj — * 


* 


-*— it 


#   ■  # — 0- 


t=2=3=£ 


V  *    *    *    f 


i 


■# — f-r# — 0—0) — & — #— r#— »— #— ^ — P — P   I    P P #• 

~^X Va ~ 1 1 1 1 f 1 1 1 ! ~ bs 1 1— 


\— — v    /      I  — i ; 1         I         .      *  i L 


%■ 


1  Addarfu  i  chwi  glywed  am  gysur  1 1  Oh,  have  you  not  heard  of  that  realm 

mor  fawr,  .  of  delight, 

I'r  hwn  mae  ein  Ceidwad  yn  gwahodd  To  which  the  blessed  Saviour  doth  each 

yn  awr,  one  invite ; 

Mae  wedi  ei  bennodi   i'r   pur   ac   heb  \  'T  is  prepared  for  the  good,  and  the  pure, 


haint, 
Mae  dros  yr  Iorddonen,  lie  gorphwys  y 
saint. 

CYDGAN. 


and  the  blessed ; 
'T  is  o'er  the  river,  where  the  weary  find 
rest. 


CHORUS. 


Ac  O  am  fyn'd  drosodd,  ddowch  chwi  ?   Oh !    I  want  to  cross  over,  don't  you  ? 

lie  mae'n  bod,  where  He  reigns,  [plains ; 

I  uno  a'r  angelion  dderchafu  ei  glod,       |  And  join  the  glad  angels  on  Eden's  fair 

Mae  arnaf  chwant    uno,    a   achubwyd   I  want  to  be  gathered  with  all  the  re- 


trwy  fFydd, 
Ie,  dros  yr  hen  afon,  fy  etifeddiaeth  i 
sydd. 

2  Cawn  donau  ewynog  yr  angeu,  gwir 


deemed ; 
Yes,  over  the  river,  where  the  fields  are 
all  green. 

2  True,  death's  foaming  billows  are  roll- 
ing between,  [not  seen ; 
Ond  yno'r  gogoniant  na  welwyd  ei  ryw,  I  But  glories  are  there  such  as  eye  hath 
Caniadau  na  chlywyd  eu  bath  gan  un   And  songs  are  there  such  as  ear  hath 
dyn,                                                                  not  caught  ;•              [hath  taught. 
A'r  Iesu  a'n  dyga  trwy'r  afon  ei  hun.        And  the  way  o'er  the  river  the  Saviour 
Ac  O  am  fyn'd  trosodd,  &c.                        Oh  !  I  want  to  cross  over,  etc. 

197 


SOLDIERS    OF    GOD. 


192 


VICTORY. 


0—&- 


4 — «U-i- 


:^s: 


^=2: 


U  I 


*— sr 


£** 


25£ 


Yn  mlaen,  yn  mlaen  chwi  filwyr  Duw,  O'ch  blaen  mae  buddug  -  ol       -       iaeth      wiw 
March  on,  march  on,  sol-  diers  of  God,  The  foe  un  -  der  foot      must  be        trod; 


B:-l^- 

- E-i — t — ^*  g  p 

t:  t  & 

_^_ 

^1^" 

=fc= 

1 ^ 1 

*±tr- 

-  #--— # — & F- — 

!          u     1 

-i — k-J — i— 

1                L^        1 

— &- 

1 

^tp- 

& 

1 

\         u    \          ' 

V        | 

t 

1        ^^ 

Cewch  ddwyn  eich  palmwyddyn  eich  Haw,  A     gwisgo  by  -  fryd    gor      -       on     draw. 
Oh,  come,  you  shall    with  vig-or  stand,  And  march  with  joy  to  the  prom   -   ised     land, 


m 


^ 


*-- 


*?  .f-'  -*  & 


-#-. 


*=t- 


"T 


:k 


»:-^ 


** 


^ 


5E* 


g 


I 

A  bloed-dio  concwest  ddydd    -    -    a         ddaw,    A 
Bear  -  ing  vic-to  -  ry    in  your    hand, 

A    bloeddio  concwest  ddydd         a    ddaw,  ddydd    a        ddaw,      A 
Bearingvictory  in  your  hand,        in  your    hand,    your    hand,    Bear- 


jS.      -— 


«IE 


L~F=^ 


W 


•n-* 


hlN 


f±*=f: 


^ 


& — j 


F^ 


w 


i 


A  bloeddio  concwest  ddydd  a  ddaw, 
Bearing  victory  in   your  hand, 


A  bloeddio  concwest  ddydd  a  ddaw,  A 
Bearing  victory  in  your  hand,  Bear- 


bloeddio     con  -  cwest      ddydd 
ing      vie  -  to  -    ry  in     your 


ddaw     yn  nheyrn 
hand,     In  heaven 


^L 


m 


4~* 


-I L-+-^= 


M^M# 


as       nef. 
a  -  bove. 


■^==4 


<• 


i 


198 


SOLDIERS    OF   GOD. 


n  ft 

S 

Jr#                    IS 

| 

"it  "If 

>J            Ji           d  •    4 

& 

© *    -U   J 

-fl 

& 

#  .»__# 

£— 

^** ' 

fl 

Ha  -.le- 
Hal  -  le  - 

— *-— — f— 1 

lw     - 
lu     - 

-^ — 

ia, 
ia, 

42. 

ha  -  le  • 
hal  -  le  - 

■lw 
lu     ■ 

to 

r  r 

-     ia, 
ia, 

ha  -  le  - 

hal  -  le 

Hlr-r 

lw 
■lu 

-[--■ 

^ — 

-  ia, 

-  ia, 

A  - 
A  - 

men. 
men. 

a^E 

— #-- — #— 
— 1 yJ 

T — 

~|— 

— 1 — *- 

^— H-E- 

T.. 

^A 

n  ft 

^           K 

1                      1 

V 

J^_ 

V 

7   *T>        «           J 

1 

j 

it  if           •     * 

i         €   • 

m 

#^«    - 

rm  +T 

J         *   • 

£4 

Si 

°\ 

v-w         •  . 

# 

55 

26 

#   • 

J 

Ha  -  le 
Hal  -  le    - 

■     lw      - 
lu      - 

ia,      ha  - 
ia,     hal  - 

le    -    lw     ■ 
le    -    lu 

ia, 

1 

ha  - 
hal  - 

*         <5/ 

le  -  lw    - 
le  -  lu    - 

1 

ia, 
ia, 

ha   -  le- 
hal  -  le- 

s 

t*-ft 

<j 

*  .    *0- 

L3***, 

_ 

.-n                        ^-3                       ^      •           a 

i            " 

^     > 

1/_ 

ff 

*-i- 

-#— L  : 

i 

; 

n  ft 

f 

v  tru 

KTT*- 

n 

fl 

<$? 

#   • 

'  €— 

J 

v-M 

« 

^ 

£>   • 

o 

# 

-^p 

».   • 

ft/ 

lw 

lu      - 

fa. 

-    ia, 

ia, 

ha    - 
hal  - 

■#-  * 

le     - 
le     - 

lw     - 
lu     - 

ia, 
ia, 

ha    - 
hal    - 

0 

le 
le 

-  lCv 

-  lu      • 

■     ia» 
ia, 

#   • 

ha     - 
hal    - 

le- 
le- 

Cvft 

P 

rl'tfj* 

_  # 

~S      \. 

1 

#   • 

r 

; 

p-*- 

k- 

^ 

w 

^— 

— r  - 

-V 1 

I 


I 


m 


lu-    -    ia,       ha    -  le    -    lu- 
lu    -    ia,       hal  -  le    -    lu 


__  r 


ia,         ha  -  le 
ia.         hal  -  le 


m 


* 


ia,         A    -    men. 
ia,         A    -    men. 


<S> r--^ 1 

h— <S> 


199 


193 


INVITATION    TO   CHRIST. 

COME  TO  JESUS. 


±z±i 


^g 


ii-#: 


n=t± 


-9-4- 


-»-- 


P 


m 


f= 


— <-* — * — - 


*=Z 


m 


Dowch  at  Iesu. 

1  Dowch  at  Iesu,  dowch  at  Iesu, 
Dowch  at  Iesu  'r  awrhon ; 

'R  awrhon,  dowch  at  Iesu, 
Dowch  at  Iesu  'r  awrhon. 

2  Ef  a'ch  ceidw,  'r  awrhon,  &c. 

Act.  xvi.  31. 

3  Credwch  ynddo,  'r  awrhon,  &c. 

Ioan  iii.  16. 

4  Mae'n  alluog,  'r  awrhon. 

Heb.  vii.  25. 

5  'Fe  'ch  derbynia,  'r  awrhon. 

Ioan  vi.  37. 

6  Rhedwch  ato,  'r  awrhon. 

Mat.  iii.  7. 

7  Gelwch  arno,  'r  awrhon. 

Act.  ii.  21. 

8  'Fe  'ch  gwrandawa,  'r  awrhon. 

Marc  x.  52. 

9  Ef  a'ch  pura,  'r  awrhon. 

1  Ioan  i.  9. 

10  'Fe  'ch  dillada,  'r  awrhon. 

Rhuf.  iii.  5. 

11  Mae'n  eich  caru,  'r  awrhon. 

Ioan  xv.  13. 


Invitation  to  Christ. 

1  Come  to  Jesus,  come  to  Jesus, 
Come  to  Jesus  just  now  ; 
Just  now  come  to  Jesus, 
Come  to  Jesus  just  now. 

2  He  will  save  you,  just  now,  etc. 

Acts  xvi.  31. 

3  Oh,  believe  Him  just  now,  etc. 

John  iii.  16. 

4  He  is  able. 

Heb.  vii.  25. 

5  He  '11  receive  you. 

John  vi.  37. 

6  Then  flee  to  Jesus. 

Matt.  iii.  7. 

7  Call  unto  Him. 

Acts  ii.  21. 

8  He  will  hear  you. 

Mark  x.  52. 

9  He  will  cleanse  you. 

1  John  i.  7. 

10  He  will  clothe  you. 

Rev.  iii.  5. 

11  Jesus  loves  you. 

John  xv.  13. 


200 


TOUCH   NOT    THE   CUP. 


194 


TOUCH   NOT  THE   CUP. 


-*— # 


F^=^ 


g— # 


NNV 


,0  t   . — »— s — 1 

r^ h~ K— N— h— N 

. 

h  S  1 

i  n  h  n  i — i 

y         t 

-# s 1 H r-5 — H— Hi 

:f_f    J-f-fcfc* 

-«i 

I  *  \  #  i    <  h 

_» — p_ •— « — ' — \ — 

y   ■    u  w       i    u     ^       |      ^        ,,       -| 

fA.   Jf        F~            B        B        B 

0           B       m        ■ 

* 

b-1.  tl      f         F      F      F       *, 

i        r     i      m    m    m    m 

#          0    0             ** 

~J    ™      \          Li     Li             V 

i         ii 

1 — -      v  v  &  y- 

^ — 

H tHH-    y-t?' 

4-     L>  '     ^ 

-PM- 


SJ 


^-i 


£ 


M 


*d — h- 


Si^ 


■j — H*- 


N-K-Kj^-V 


MfMHjJ'JiJUl 


a!»Ei= 


0-0-0 


v-v- 


-&v- 


-N-fV 


:=* 


±-0-?-^ 


0-0-0-0 


-J    'J    'J- 


ill 


Gochel  y  cwpan,  mae'n  farwol  i  ti, 
Gochel  y  cwpan,  gochel  y  cwpan. 
Llawer  a  adwaen  a  yfodd  yn  hy, 

Gochel  y  cwpan,  gochel  o. 
*N  dawel  eu  brvd  nad  oedd  niwed  yn 

bod^ 
Nes  iddynt  gael  yn  y  delm  fod  eu 
troed. 


1  Touch  not  the  cup,  it  is  death  to  thy 

soul ; 
Touch  not  the  cup,  touch  not  the  cup. 
Many  I  know  who  have  quaffed  from 

the  bowl, 
Touch  not  the  cup,  touch  it  not. 
Little  they  thought  that  the  demon  was 

there, 
Blindly  they  drank,  and  were  caught  in 

the  snare ; 


Ffo,  y  mae  twyll  yn  ei  waelod  erioed,  J  Then  of  that  death-dealing  bowl,  oh,  b* 


Gochel  y  cwpan,  gochel  o. 

2  Gochel  y  cwpan  a  llewyrch  y  gwin, 
Gochel  y  cwpan,  gochel  y  cwpan : 
Er  iddo  'mddangos  yn  deg-i  dy  fin, 

Gochel  y  cwpan,  gochel  o. 
Colyn  y  sarff  yn  ei  waelod  o  sydd, 
'N  ddwfwn  ei  far  yn  dy  enaid  a  rydd, 
Ie,  dy  boen  yn  dragywydd  a  fydd, 
Gochel  y  cwpan,  gochel  o. 


Touch  not  the  cup,  touch  it  not. 

2  Touch  not  the   cup  when    the   wine 
glistens  bright, 
Touch  not  the  cup,  touch  not  the  cup. 
Though  like  the  ruby  it  shines  in  the 
light, 
Touch  not  the  cup,  touch  it  not.  [bowl, 
The  fangs  of  the  serpent  are  hid  in  the 
Deeply  the  poison  will  enter  thy  soul ; 
Soon  will   it  plunge  thee  beyond   thy 
control, 

Touch  not  the  cup,  touch  it  not. 
201 


BEAUTIFUL    ZION. 


195 

kmf 


BEAUTIFUL  CITY. 


s    rs    rs 


±zt=zt=t 


m 


*=tst 


^lj:Hj:J  J1j:J  ff#g 


x^*: 


:j»-l»gg 


s 


^Li^_ 


$*=?=?= 


f±ft 


#-*-#- 


P^#. 


£•£    C  £■ 


izf±t=t:tz=t-- 


-/-1- 


Repeat  pp 


Prydferth  yw  Seion. 

1  Prydferth  yw  Seion,  adeilad  fry, 
Prydferth  yw'r  ddinas, — caraf  hi ! 
Prydferth  yw'r  pyrth  o  berlaidd  liw 
Prydferth  yw'r  deml — llawn  o  Dduw. 
Ef  a  fu  farw  ar  Galfari, 

Egyr  y  perlaidd  byrth  i  ni. 

Seion,  Seion,  hawddgar  Seion, 
Prydferth  ywSeion,dinasdegeinDmv. 

2  Prydferth  yw'r  nefoedd — nos  ni  bydd, 
Prydferth  yw'r  engy]  glan  y  sydd ; 
Prydferth  yw'r  ceinciaa  sy'n  y  'stor, 
Prydferth  delynau  drwv'r  holl  gor ; 
Yno  caf  uno'r  gydgan  fyw 

Addoli  wrth  draed  fy  Iesu  gwiw. 
Seion,  Seion,  &c. 


Beautiful  Ziou, 

Beautiful  Zion,  built  above, 
Beautiful  city  that  I  love ! 
Beautiful  gates  of  pearly  white, 
Beautiful  temple — God  its  light! 
He  who  was  slain  on  Calvary 
Opens  those  pearly  gates  to  me. 
Zion,  Zion,  lovely  Zion, 
Beautiful  Zion,  city  of  our  God. 

Beautiful  heav'n  where  all  is  light, 
Beautiful  angels  clothed  in  white ; 
Beautiful  strains  that  never  tire, 
Beautiful  harps  through  all  the  choir. 
There  shall  I  join  the  chorus  sweet, 
"Worshipping  at  the  Saviour's  feet. 
Zion,  Zion,  lovely  Zion,  etc. 


202 


196 


DEATH. 

MOUNT  VERNON. 


=fci 


-* — #— * 


^-ir-^-:^^^ 


BM— — -j— J 


§ 


e 


P 


7^ 


1 


Marwolaeth. 

1  Geistiox  hawddgar  daeth  yr  adeg 

It'  ehedeg  at  dy  Dad. 
Gad  dy  lesgedd,  hwylia'th  edyn, 
Cyfodj  cychwyn  tua'th  wlad. 

2  Sych  dy  ddagrau,  dechreu  ganu, 

Darfii'th  bechu,  darfu'th  boen ; 
Ti  gei  bellach  dawel  orphwys 
Yn  mharadwys  gyda'r  oen. 

3  Er  fod  afon  angeu'n  donog, 

A  lien  niwlog  dros  y  glyn, 
Gwel  dy  briod  cu  yn  dyfod 
I'th  gyfarfod  y  pryd  hyn. 

4  Dacw'r  gelyn  wrth  ei  gadwyn, 

Heb  ei  golyn,  dan  ei  glwy'; 
Dacw  ufFern  wedi'i  maeddu ! 
Gristion,  pa'm  yr  ofni  mwy? 


Death. 

1  Sistee,  thou  wast  mild  and  lovely, 

Gentle  as  the  summer's  breeze  ; 
Pleasant  as  the  air  of  evening, 
When  it  floats  among  the  trees. 

2  Peaceful  be  thy  silent  slumber, 

Peaceful  in  thy  grave  so  low, 
Thou  no  more  wilt  join  our  number, 
Thou  no  more  our  songs  shall  know. 

3  Dearest  sister,  thou  hast  left  us, 

How  thy  loss  we  deeply  feel ; 
But  it 's  God  that  hath  bereaved  us. 
He  can  all  our  sorrows  heal. 

4  Yet  again  we  hope  to  meet  thee, 

When  the  day  of  life  is  fled,   [thee, 
When  in  heaven  with  joy  we  '11  greet 
Where  no  farewell  tear  is  shed. 


203 


197 


THE    LITTLE    CHILD'S   WELCOME. 


THE  LITTLE   WANDERER. 


^feEEE 

— rv 

"h    is 

— fr 

k  -h— r 

PS. 

— h  # 

— ^ 

Fine. 

— M 

rf— 

4-± 

-*- 

-0 — *  ■  g  : 

— * — * — f  ■  r  • 

— * — *- 

i     i 

"1 — 

L      ^ 

A>4— 

-# — *- 

-.»- 
U 

HV- 

u   \j   \j   i 

—» — 

I 


z>«z.  ;£ 


&EEJEH 


P§ 


1 


EE 


Dewch  blant  at  Iesu. 

1  O  dewch  blant   bychain  dewch,  O 

dewch, 

At  Iesu  Grist,  llawn  groesaw  gewch, 
Mae'n  awr  yn  galw,  clywch  ei  gri, 
"  Gadewch  i  blant  ddod  ataf  fi," 
"  Gadewch  i  blant  ddod  ataf  fi." 

2  Ei  freichiau  tyner  sydd  ar  led, 
O,  blentyn  bychan  iddynt  rhed : 
Fe'th  goledd  yn  ei  fynwes  glyd, 
Fe'th  geidw'n  ddyogel  ar  bob  pryd. 

3  Mae'  i  serch  yn  fvvy  nag  eiddo  mam, 
Gwareda'i  blant  rhag  pob  rhyw  gam ; 
Fe'u  ceidw  rhag  gelynion  lu, 

Fe'u  cymer  yn  ei  fynwes  fry. 

4  Cant  fythol  wledda  ger  ei  fron 
O  fewn  trigfanau'r  Wynfa  Ion ; 
Gwel'd  ei  ogoniant  yn  ddi-len, 
A'i  wir  goroni  Ef  yn  ben. 


The  Little  Wanderer. 

1  Jesus,  to  Thy  dear  arms  I  flee, 
I  have  no  other  help  but  Thee ; 
For  Thou  dost  suffer  me  to  come, 
Oh,  take  a  little  wand'rer  home, 
Oh,  take  a  little  wand'rer  home. 


2  Jesus,  I  '11  try  my  cross  to  bear, 
I'll  follow  Thee  and  never  fear ; 
From  Thy  dear  fold  I  would  not  roam ; 
Oh,  take  a  little  wand'rer  home. 

3  Jesus,  I  cannot  see  Thee  here, 

Yet  still  I  know  Thou  'rt  very  near ; 
Oh,  say  my  sins  are  all  forgiven, 
And  I  shall  dwell  with  Thee  in  heaven. 

4  And  now,  dear  Jesus,  I  am  Thine, 
Oh,  be  Thou  ever,  ever  mine, 
And  let  me  never,  never  roam 
From  Thee,  the  little  wand'rer's  home. 


204 


A   STRANGER    HERE. 


198 


BEAUTIFUL    LAND    OF   REST. 


Duet. 


Chorus. 


Duet. 


£ 

0 

&$$ 

_N 

r— ~ - 

—— 

Chorus 

±j£ 

_*_* 

=P| 

¥ 

9?     \     ; 
0 — # — 0- 

f       ^ 

-0- 

-0 * 0- 

■0-    -0- 

-0- 

-0A 

0 

0      0      0 
000 

-#- 
-0- 

0 

0 

{hAi", 

••l-J 

_^ p_ 

=s±J 

-1 —   —   — 

—     — 

#  * 

9: 

£?-~^   f- 

:«_#_# 

*- 

-j 1 1 — 

?:^:  5".  * 

>- 

^ 

£>             *         " 

U 

t ,_£_ 

yA 

v  D.  5 

-0- 
l 

-0- 

1 . L^_^ y— 

ixtt?= 

-> — k- 

i — d 

j  shT2=* 


A— V 


e  t  t 


# — # — #- 
-0 — 0 — 0- 


1EL 


V     V     V 


0—0- 


§i 


2lT 


JLi_i_?_ 


V     V     V     I       V     '       '  r     '      ' 

Yn  ddyeithr  yma. 

1  Jerusalem,  O  gartref  clyd, 

Hyfryd  yw'r  fro  i  fyw  ; 
Yn  mhell  0  swn  ystormydd  byd, 

Hyfryd  yw'r  fro  i  fyw. 
Ni  welir  cwmwl  uwch  y  lie, 
Disglaerdeb  pur  sydd  yny  ne', 
Jerusalem,  Jerusalem, 

Mor  hyfryd  yw'r  fro  i  fyw. 
Hyfryd  yw'r  fro,  hyfryd  yw'r  fro, 

Hyfryd  yw'r  fro  i  fyw, 
Hyfryd  yw'r  fro,  &c. 

2  Jerusalem,  gwlad  rhyddid  llawn, 

Hyfryd  yw'r  fro  i  fyw, 
Gorphwysfa  lonydd  yno  gawn, 

Hyfryd  yw'r  fro  i  fyw. 
Mor  beraidd  yno  fydd  ein  can, 
"A'n    holl    gadwynau    'n    chwilfriw 
Jerusalem,  &c.  [man." 


•?— y— y- 


I] 


A  Stranger  here. 

Jerusalem,  forever  bright, 

Beautiful  land  of  rest ; 
No  winter  there,  nor  chill  of  night, 

Beautiful  land  of  rest! 
The  dripping  cloud  is  chas'd  away. 
The  sun  breaks  forth  in  endless  day, 
Jerusalem,  Jerusalem, 

The  beautiful  land  of  rest. 
Beautiful  land,  beautiful  land, 

Beautiful  land  of  rest. 
Beautiful  land,  etc. 

Jerusalem,  forever  free, 

Beautiful  land  of  rest ! 
The  soul's  sweet  home  of  Liberty, 

Beautiful  land  of  rest ! 
The  gyves  of  sin,  the  chains  of  woe, 
The  ransomed  there  will  never  know 
Jerusalem,  etc. 


205 


THE   SAVIOUR. 


199 


SWEET   HOME. 


*fe 


-#-*-#—*- 


?— 0- 


-# 0- 


-N— i- 


I  2:  :£ 


^ElEf 


3q 


J^^Ei 


*— # 


&§ 


J7#^     W     f- 


#— #- 


s=m: 


:£=£ 


2:  if: 


:zz: 


*=*=£ 


JL_«_ 


:^=s: 


v 


.fetfg: 


31B& 


^« 


aS== 


I      i 


My  Mam. 

1  Pan  oeddwyn  ni  yn  faban  tyner  a 
gwiw, 

Fel  cwch  ar  y  cefnfor  heb  angor  na  lly w, 
A  myrdd  o  beryglon  yn  bygwth  bob  nam, 
Fy  unig  amddiffyn  oedd  cysgod  fy  mam. 
Mam,  mam,  hoff  fam, 
'Does  neb  fel  fy  mam, 
O  does  neb  fel  fv  mam. 


2  Pan  dyfais  yn  fachgen  gwyllt,  ofer  fy 

myrd, 
A  dechreu  ymddirwvn  yn  nrhoion  y  byd, 
Mynychu  tafarndai,  a  rhoi  a  chael  cam, 
Fe'm  cadwyd  rhag  medd'dod  trwy  ofal 

fy  mam. 

Mam,  mam,  hoff,  &c. 

3  Am  Bethle'm,  a'r   preseb,  hi  soniai 

mor  syn, 
Am  ardd  Gethsemane,  a  Chalfari  fryn  ; 
Fy  arwain  i  gwmui  yr  Iesu  dinam, 
Byth  bythoed  mid  fyddaf  yn  nyled  fy 

mam, 

Mam,  mam,  hoff,  &c. 


The  Saviour, 

1  Thy  heart  to  the  Saviour,  O  sinner, 

now  give,  [and  live  ; 

Why  linger  and  perish?  come  to  Him 
One  look  to  my  Jesus  dispels  all  thy 

gloom  ;  [thee  safe  home. 

He  will  save  thee  from  hell,  and  bring 

Home,  home,  sweet  home, 
He'll  save  thee  from  hell,  and  He'll 

bring  thee  safe  home. 

2  To  Jesus,  my  Saviour,  I  live  every 

hour ;  [power  ; 

I  live  by  his  grace  and  I  trust  in  his 
His  guidance  I  '11  seek  wherever  I  shall 

roam;  [me  safe  home. 

He  '11  guide  me  on  earth,  and  Hell  bring 

Home,  home,  sweet  home,  etc. 

3  Our  home  is  not  here,  't  is  above,  where 

the  poor,  [no  more, 

The  tempted,  and  tried  ones  will  suffer 
Where  sorrow  and  sighing,  where  pain 

cannot  come ;  [is  our  home. 

On  earth  we  are  strangers,  but  heaven 

Home,  etc. 


206 


KINDNESS. 


200         SCATTER   SEEDS   OF   KINDNESS. 

> v v S. 1 


§ES 


r 


-*— r- 


s=;=r 


^"^  4-*— v-p*-^ — *-^4? 


? — ^ 

,'  s     s     s 


i^niMiig 


t? — y — ^ — sr 
s    s    s    s    s 


1  Dyfal  gasglwn  haulbelydran, 

Britho'n  llwybrau  mae  y  rhai'n ; 
Cadw  wnawn  y  grawn  a'r  blodau, 

Taflwn  heibio'r  us  a'r  drain : 
Yfwn  benny dd  or  melusion, 

Sydd  o'n  hamgylch  ar  bob  Haw ; 
Gyda  thawel  law  amynedd, 
Trown  y  drysni  heibio  draw. 
Gwasgarwn  had  tiriondeb, 
Gwasgarwn  had  tiriondeb, 
Gwasgarwn  had  tiriondeb, 
Cawn  ei  fedi  yn  y  man. 

2  Pan  y  peidia'r  adar  ganu, 

Gwerthfawrogir  swyn  eu  can ; 
Mwy  yw  gwerth  pereidd-dra'r  rhosyn 

Ar  ol  gwywo'i  ddalen  Ian  ; 
Llawer  tecach — mwy  dymunol, 

Ydyw'r  haf,  a'i  hyfryd  wawr, 
Pan  ysgydwa'r  gauaf  gerwin 

Gnwd  o  eira  dros  y  llawr. — Cyd. 

207 


Let  us  gather  up  the  sunbeams 

Lying  all  around  our  path  ; 
Let  us  keep  the  wheat  and  roses. 

Casting  out  the  thorns  and  chaff. 
Let  us  find  our  sweetest  comfort 

In  the  blessings  of  to-day. 
With  a  patient  hand  removing 
All  the  briars  from  the  way. 
Then  scatter  seeds  of  kindness, 
Then  scatter  seeds  of  kindness, 
Then  scatter  seeds  of  kindness, 
For  our  reaping  by  and  by. 

Strange  we  never  prize  the  music 

Till  the  sweet-voiced  bird  is  flown! 
Strange  that  we  should  slight  the  violets 

Till  the  lovely  flowers  are  gone  ! 
Strange  that  summer  skies  and  sunshine 

Xever  seem  one-half  so  fair 
As  when  winter's  snowy  pinions 

Shake  the  white  down  in  the  air.-CHO. 


201 


OH,    HOW   HE    LOVES. 

OH,  HOW  HE  LOVES. 


S 


E3E3^fflB 


s-* 


^-» 


3^: 


s 


?1^ 


5  ^ 


& 


v? 9- 


* ^ 


— ^ ^ 3- 


<5- 


4 t 


~—l 


§EE£ 


^ZZ*1 


-9* * 


I^^H 


-* — # — »- 


4^=j=j:^jjJ   J|  j     j    J-Jt «j  J-j-4-J=4 


^3=3*2 


:J=± 


j r 


■#— P= 


*    P    d    * 


f=f 


EES 


^ 


Un  a  gefais  i  mi'n  gvfaill, 

Pwy  fel  Efe ! 
Hwn  a  gar  vn  hwy  nag  eraill, 

Pwy  "fel  Efe ! 
Cyfnewidiol  ydyw  dynion, 
A  siomedig  yw  cyfeillion  : 
Hwn  a  bery  byth  yn  ffyddlon ; 

Pwy  fel  Efe ! 

F'enaid  glyn  wrth  Grist  mewn  cyni, 

Pwy  fel  Efe ! 
Ffyddlawn  yw  yn  mhob  caledi, 

Pwy  "fel  Efe! 
Os  yw  pechod  yn  dy  dd'rysu, 
Anghrediniaeth  am  dy  lethu, 
Hwn  a  ddichon  dy  waredu, 

Pwy  fel  Efe ! 

Dy  gamweddau  a  ddilea, 

Pwy  fel  Efe ! 
Dy  elynion  oil  fe'u  maedda, 

Pwy  fel  Efe ! 
Cai  bob  bendith  i  dy  feddiant, 
Hedd  a  chariad  a'th  ddilynant; 
Crist  a'th  arwain  i  ogoniant, 

Pwy  fel  Efe! 


One  there  is  above  all  others, 

Oh,  how  He  loves ! 
His  is  love  beyond  a  brother's, 

Oh,  how  He  loves ! 
Earthly  friends  may  fail  or  leave  us, 
One  day  soothe,  the  next  day  grieve  us ; 
But  this  Friend  will  ne'er  deceive  us, 

Oh,  how  He  loves ! 

'T  is  eternal  life  to  know  Him, 

Oh,  how  He  loves ! 
Think,  oh,  think  how  much  we  owe 

Oh,  how  He  loves !  [Him, 

With  his  precious  blood  He  bought  us, 
In  the  wilderness  He  sought  us, 
To  his  fold  He  safely  brought  us, 

Oh,  how  He  loves ! 

Blessed  Jesus !  would  you  know  Him, 

Oh,  how  He  loves! 
Give  yourselves  entirely  to  Him, 

Oh,  how  He  loves ! 
Think  no  longer  of  the  morrow, 
From  the  past  new  courage  borrow, 
Jesus  carries  all  your  sorrow, 

Oh,  how  He  loves ! 


208 


202 


GOD   IS   NEAR. 

GOD    IS   NEAR. 


te"1-^=^ 

|-h 

1 # — 

II        J    I 

^ 

*       zd        z>       # — * 

— f—  i       h~~i — i- 

-ar-nd — #    -jd — 

r-& 1~# ^—  -H 

■*  hr  r  r 

1 # — 

1    I    r  i   1 

— u — 1 — \ — 

-zh::=d— ^= 

— # 0 — a ! — J— 

-1 — 1 

9-^    i  — ! — 1" 

I 

-J—  I 

I                 1 

— 1 » » 

^11 

^-9 

4 

I ^TT    rr+- 

r  H r — 

-^Hi 

o 


Duw  yn  agos, 

1  Mae  Duw  'n  agos, 
Drwy  bob  dunos 

Dyga  di, 
Er  dy  groesau, 
I  ororau 

Nefoedd  fry. 

2  Mewn  llawenydd, 
Edrych  beimydd 

Tu  a  'r  nef ; 
Cyfaill  ffyddlon 
Pererinion 

Ydyw  ef. 

3  Yr  aderyn 
Gwan  sy'n  esgyn 

Uwch  y  don, 
Pan  y  llefa, 
Duw  a  nertha'i 

Unig  fron. 


Thou  art  near. 

1  God  is  near  thee, 
Therefore  cheer  thee, 

Sad  soul ! 
He  '11  defend  thee, 
When  around  thee 

Billows  roll. 

2  Calm  thy  sadness, 
Look  in  gladness 

On  high ! 
Faint  and  weary, 
Pilgrim,  cheer  thee ! 

Help  is  nigh ! 

3  Hark  the  sea-bird, 
Wildly  wheeling 

Through  the  skies ; 
God  defends  him, 
God  attends  him, 

When  he  cries ! 


209 


ANTHEMAU    CYMULLEIDFAOL. 

CONGREGATIONAL   ANTHEMS. 


Op.  30.     No.  1. 


AR   LAN    IORDDONEN    DDOFN. 
Deep  Jordan's  Banks  I  Tread. 


U- 


Moderato. 


t^s=ij 


S±^- 


czffi: 


s 


Ar  Ian    lor  -  ddonen  ddofn  'Kwy'n  oed  -  i'n  nych    -    1yd,  Mewn 

Deep  Jordan's  banks  I  tread,  And  trembling  wa    -     ver ;  I 

Ar  Ian  Ior-ddon  -  en  ddofn  'Rwy'n  oed-i'n     nych- 

Deep  Jordan's  banks  I  tread,  And  trembling    wa- 


isfefe 


m 


aA 


r— p- 


blys  myn'd  trwy,  ac  ofn  .  .  Ei  stormydd  en 
long  to  cross,  but  dread  .  .  The  storm-y  riv 
lyd,  Mewn  blys  myn'd  trwy,  ac  ofn 

ver ;  I  long  to  cross,  but  dread 


-0-0- 


!££& 


-I r 


0-. 


bvd :  O ! 

er.     .  01 

O !  na  bai  modd  i 
O  !  would  'twere  given  that 


i& 


pt=t 


a 


I 


0-—0 


^. 


na  bai  modd  i         mi  Ysgoi  ei  hymchwydd  hi,  A  hed-fan  uwch  ei    Hi'    I'r 

would 'twere  given  that  I  Might  shun  these  swellings  high,  And  o'er  the  flood  might  fly  To 

mi  Ys  -  goiei  hymchwydd  hi,  A  bed  fan      uwch  ei    1      I'r 

I  Might  shun  these  swellings  high,  And  o'er 


the   flood  might  flv  To 


Hi- 

1 


•JBL 


.0. 0 „_ 


^LT^rzp: 


-0-—\ 1 »-\ 

-I — I    )   i' 


no 


DEEP   JORDAN'S   BANKS    I    TREAD. 


Gan-aan   hyf   -    ryd. 
rest   for    ev     -     er. 


Lditi 


i     I 


++- 


*-*-&- 


-& 


i*-#- 


v 


r&t 


-j — l-# 

w 


-r^3^^— 5^ 


p 


y= 


S 


3±t|S 


,# — 9 — *■ 


£2 


m 


i£-±+t 


:^_ 


-cr 


Wrth  gofio  grym  y  dwr  A'i  thon-og    gen    -    Hi',  A'r 

The  stream  in  might  along  Its   wa  -  ters  urg    -    es,  And 

Wrth  gofio  grym  y  dwr  A'i  thon-og  gen- 

The  stream  in  might  along  Its   wa  -  ters  urg- 

* — ~=~^     — =— j—  -- — — r~M  h — i — i — 


=?=c:: 


£ 


m 


!l3 E    • 2~~1 


*— * 


/> 


=^zE^=^EggzggiEgEgE *^=d 

!  tf  I  I 


mm 


I 

mynych  rym  -    us  wr     .     .     .   A  sudd -odd    yn  -  ddi,  Mae 

ma  -  ny    are       the         strong   .     .  The  wave  sub-merg  -  es ;  I 

Hi',  A'r  mynych  rymus  wr  Mae  braw  ar  f '  en-aid 

es,  And  ma-ny  are  the  strong  I   fear  the  land    of 


■g— y- 


EEHBE 


v  i — r 


H^-V 


SE2EEEEE 


braw  ar  f '  en  -  aid  gwan 
fear  the  land  of   licrht 


gwan 
light 


Mai  bodd-i  fydd  fy  rhan,  Cyn  cyrhaedd  tawel  Ian  Bro 
Will  nev-er  greet  my  sight,  And  I  shall  sink,  to-night,  Be- 
Mai  bodd-i  fydd  fy  rhan,      Cyn         cyr     -     haedd  taw  -  el     Ian  Bro 
Will  nev-  er  greet  my  sight,    And  I  shall   sink,  to-night,  Be- 


P# 


f± 


ftfr£f£i 


211 


AR   LAN   IORDDONEN    DDOFN. 


iiig 


y      go  -  leu  -  ni. 
neath  these  surg  -  es. 


+j=& 


-&■ 


"¥=* 


+-0 


:^=rfz^ 


r-rntr- 


CJ 


ira^~«n- 


f  Allegro  moderate. 

'         h      1 


■*■ 


k 

at* 


*£ 


Ond     pan        y      gwel  -  wyf    draw        Ar     fyn    -   ydd         Sei 
But     who     are    these       I         see  In  crowds     ap    -    pear 


-£L 


>^: 


Yn 
Old 


n   W  -tt                                           ^ 

| 

i 

',       i 

!       , 

i 

JUbtt — t — h — 1     -U 

— ^ 

— i — * — 

_J      J_u 

— ^ 1 

TO  ft     *  •    H     *      *• 

#     0 

• 

~*      * 

=*— 0- 

& 

i      * 

S 

1**4 

55 

iach,  heb  boen       na 
friends  from  per   -    il 

1  i 

braw, 
free, 

'-1 

Fy 
My 

hen     gy 
spir  -  it 

-    feill    -   ion. 
cheer   -  ing. 

rJ 

Pa 

Til 

CVtf'tt                  1>                     i 

p 

s      * 

>5^ 

^. 

W'^Lt+T                      |/.-...|                | 

1          ? 

-^  if 

O 

IT 

L 1 1 

L_p 1 J 

^J      i          h      j         | 

i-J— 

1 

1 

1         i 
r«-— — 0— 

J  •     r"     !      *n 

pg  . 

— * — i 

_y_«T>TJ 1— . 1 1 1— 

gp*      lit 1~ 

=s 

— # — 

— J- 

-^r-J- 

*=1     J =3 

F^?  . 

_i=d 

if~ ' ~ ~ — 

ham,    pa   ham     yr 
lin  -  ger,  lin  -  ger 

■0-  '      -0-       -0-          -0- 

ofn 
here, 

■    af, 
lin 

yr     ofn    -    af  l 
-  ger  here      no 

nwy  ?  Y   Duw    a'u   dal     - 
more,  But  trust    to    God 

j 

iodd 
that 

i 

CVtf  5 

p 

^.ifutf       0             0          9             0 

!            ^       !            j 

J   "%,        w           TV            w 



%         a 1 L_ 

. 

<^ 


si 


2£ 


i-4- 


2E* 


^ 


H* 


hwy     A'm  dyg  -  a        in 
bore   Them  safe   to       yon     - 


au   drwy 

der  shore, 


Ei 
No 

W^-0 


dyf  -  roedd     dyfn  -  ion  ;     Y 
dan  -    ger         fear  -  ing ;    But 


f*.5»f    t 


£ 


£^ 


212 


DEEP   JORDAN'S   BANKS   I   TREAD. 


n  i±  #    i!  • 

J       *    1      J 

1 

<N      1          1 

i             1 

y  ftutf    ^ 

'\   *      J        d          4 

f  •    '  *i      «        J 

— ! U 

*pK— 3-*- 

J- 

-j-^-i—i — J- 

rj  . 

e 

—J-v—d — j       5- 

Duw 
trust 

a'u 
to 

l 

— I 1 

dal  -  iodd  hwy  A'm    dyg 
God   that  bore  Them  safe 

1 1 1 F »— . h 

a 

to 

in  -    au  drwy    Ei 
yon  -  der  shore,  No 

1 1 1 F # — 

tFF-zzd 

dyf  -  roedd 
dan  -   ger 

^H- " — 

_|_                 y , ^__ 

— i 1 ' 

H-         y 1 — — f- 

— # — p — i — 

-^     5 

1                     | 

1           1 

tf 

U_| — p 

t> 


P 


32: 


dyfn 
fear 


m 


±=# 


^r 


|j: 


ion ;     Y      Duw    a'u   dal  -  iodd    hwy         A'm 
ing;    But    trust     to   God     that    bore       Them 


dyg  -  a      in   -   au 
safe     to    yon  -  der 


fe      t.    *.    * 


B 


*= 


f    tj  ■£'.  f  r 


1 


*t 


^2. 


±=t 


^^f=^^=*&t¥£*3=^^^ 


T 

drwy     Ei     dyf-roedd  dyfn   -   ion,        A'm       dyg  -  a     in  -  au     drwy  Ei  dyf-roedd 
shore,    No     dan-  ger     fear   -   ing,  Bore  them  safe  to  yon  -  der  shore,  No  dan-ger 


iSiES; 


=b — r — #— •- 


3E 


JL±~?—0- 


-£=+ 


-W=—W- 


V^r 


a 


dim. 


& 


dyfn 
fear 


m 


& 


2z*s: 


ion 
ing 


-#-        P 


-%- 


Ei       dyf   -   roedd         dyfn 
No      dan    -    ger  fear 

Mm.  I  i 


"25- 


ion. 
ing. 


-«- 


I 


213 


WELE!    R'WYF   YN   SEFYLL   WRTH   Y   DRWS,  AC   YN   CURO. 


No.  2. 

Wele !  r'wyf  yn  Sefyll  wrth  y  drws,  ac  yn  euro. 


Behold!  I  Stand  at  the  Door  and  Knock. 


f 


Andante. 


tt 


■^. 


I 


-#-- — #- 


* 


-#— — # # #— L 


*izr^—+^p- 


Be 


We-le! 
hold! 


plpgEEpE 


we-  le!  r'wyf  yn  sefyll  wrth   y      drws, 

be  -   hold !           I  stand  at     the   door,      Be- 

t-     t-  II 

-?-r+ F" *^'-*- 


"7-f- 


£e 


pp, 


E 


iv-zh- 


♦  ■#- 


:iO: 


a 


ta: 


^ 


^-« 


We  -  le !  r'wyf  yn     sef-yll,    yn  sef  -  yll  wrth  y       drws,    ac    yn     cur  -  o,  yn 

hold !         I  stand,         I     stand       at  the      door       and         knock,  and 


>- — y — ^ — 5 — ~1 — | — p ^~    r 


-w- 


i^^Ei 


ls£  time. 


&- 


# 


cur-o:       r'wyf  yn    sef-yll  wrth  y  drws, 
knock,  I  stand     at  the  door, 


ac    yn      cur        -         o. 
I  stand   and     knock. 


Be- 


-ft    4- 


-# F *- 


■w- 


m 


2d  time 
P  ' 


-&- 


J     J      JL±gqct: 


;^t>- 


^=p 


-*— £h 


# — F-l 1 0 #- 

tf^H — 


o.      Os    clyw       neb    fy     Ilais  i 
knock.    If    an  -  y    hear  my     voice, 


ac      a  -  gor     -    yd       y         drws,      mi  a 
and  o    -    pen      the     door,      I  will 

I 


P& 


i 


w^m 


rf.3  Ti^.^rd  t 


F=£ 


^r 


^ 


214 


BEHOLD!  I  STAND  AT  THE  DOOR  AND  KNOCK. 


£=* 


-0  -f- 


-N— N— k- 


-0— 0  — 

-0 0 


-0 «—  J- 


ddeu-af      i  mewn, 

come,     will  come  in, 


i       mewn  at  -  to        ef,     ac    a  swp  -  per  -   af  gyd  ag 
come      in  to       him,       and  will     sup  with 


f  f  f  f  ■■*   p  HrCt 


+-+-+■ 


■ft-    -ft-    JL 


V   \j   i/- 


~Xr^l 


—0 — 0—^0- 

1  b  v  v 


¥ 


ef, 
him, 


&--l=4 


i^ 


:£=;: 


ddeu-af 


ac       yn  -  tau  gyd   a      min-au,    mi     a 
and      he,  and  he  with    me,  I     will   come   in 


m 


**-*:*_£ 

-=^= 


■ft-   -ft- 


i       mewn, 
to     him, 

i 


.  e  e  e  «a      ♦ 


% ! 1 !- 


mewn  at  -  to     ef,     at  -  to 
come  in     to   him,  in      to 

t.   £   £#*-    i   ^ 

-0 0 0  — Tl  F r-~0—m70- 


^r— -a » # — 0  - 


t 


ef 
him 


*-l 


We  -  le ! 
Be -hold! 


we  -  le  !  r'wvf  yn 
be  -  hold !        I 


-0'—0— 


% 


* 


3s* 


n k— Ps— P- 1 1 1 1 k— *— p k— K 

q_^p — | — ^ — _# — c — 0—  H— — P — i — J <s -P— Hs 


9^0— 0-0       ^ 

sef-yll  wrth  y    drws,         We-le  !  r'wyf  yn  sef-yll,  yn   sef-yll  wrth  y   drws,     ac   yn 
stand   at   the   door,    Be  -  hold !       I  stand,      I     stand   at   the  door  and 


S§£ 


*=t 


S~~?  V 


fW1 


v-^ 


=g-f— f- 

—0 — 0 — 0- 


t: -•— 0 — 


-y-V- 


-£-- 


& 


f± 


0-0- 


yn     cur  -  o 
and     knock 


—  >-         V       V       ^ 

r'wyf  yn     sef-yll  wrth   y    drws,      ac     yn         cur - 
I  stand       at     the  door,       at     the  door    and 


J p 0L. 


e 


215 


I 


MI   A   GODAF,  AC    A    AF    AT    FY   NHAD. 
P  ,     k\  fts  rail 


=*=? 


m 


±±=i 


W-i-^1 


-     o  ;  We  -  le  !      r'wyf  yn     sef  -  yll 

knock  ;     Be  -    hold !  I  stand 


ac     yn     cur 
at    the    door 

raU. 


l^^i 


and     knock. 


pEJM-ri 


j — i- 


V P— H hr P       ■ 


jfZL 


^=E? 


U       0 


|H 


No.  3. 

MI  A  GODAF,   AC   A   AF  AT  FY  NHAD. 

I  will  Arise,  and  go  to  my  Father. 

4— t-*- 


Moderate*.    1st  time  p,  2d  time  f. 


M^^**=*s=W 


y-^r.  4-^- 


£535 


M-&T 


Mi     a     god    -    af,         Mi     a     god  -  af,     ac      a        af        at 
I     will    a     -     rise,         I     will    a     -     rise,  and  go        to 

■0-0-0-       ■#-'     -0- 

t— I — I v— — 1 — 


S 


fy 

my 


-P  *    P! 


-& 0-0-0- 


h± 


^1 


-h — PS- 


fl-g     j     *;   8|i£--jqQ 


SEES 


-0?ij=rpL 


I  ^1 


nhad,       ac      a     ddy-wed  -  af,   ac       a     ddy-wed  -  af,  ddy-  wed  -  af    Avrth    -    o, 
Fa   -    ther,      and  will  say,     .     .         and  will      say,       will  say   un   -    to      Him, 

• — •  - — ■ N      .  —  h         fif  •  *  1  kh 


3; 


py      »-»- 


» 


f^ 


-J- 


0-0 

i — V~\ 


1 — 


?=*=F=3r=#=lF1=i^=# 


3Z~ 


-^-H- 


=3=^ 


0-ft 


£z 


Fy        nhad,  Fy         nhad,       pech-ais      yn  er  -  byn      y         nef, 

Fa-  ther,  Fa-  ther,  I  have  sinn'd  a  -  gainst  heaven, 


§B^=eI 


r  f 


*— 0- 


? — 0--fpp=f 


f^^F 


216 


T    WILL    ARISE.   AND    GO    TO    MY    FATHER. 


n           i       ^       ^      i         n       v 

i     n 

'*  i      J     J       J*     \         P       fc  i     i 

1       J  « 

'jL.  h     4     4  •    *      J       «       _n      J               ^ 

«     4  s 

*       * 

J     a    w 

(>V\-?      d       #    •     #       #         %  '     4  A    4       sy         4 

5     * 

#       * 

«      ^    v 

\S\)             *                       S           *    .      9      \     4        $J           # 

* 

pech-ais      yn     er  -  bvn       y           nef,           ac 
I           have  sinn'd  a  -  gainst  heaven,      and 

o'th 
in 

flaen 
thy 

ditli  -  an, 
sight, 

c\* 

"#~fc 

~ 

~ 

™" 

— -£> 

i 


r^ 


p         '        "I         ^       P'     I  — «  I       ■  . 

pech-ais       yn     er  -  byn       y         nef,  ac 

I  have  sinn'd  a  -  gainst  heaven,  and 

'ft:  f  «    f.-  «.J-vT  J  J 


o'th 
in 


♦  ■*     * 


£=T 


:'?: 


flaen     dith-au,         Ac 
thy         sight,  And 

I        S~~          f   \ 
*-~r-g fc 


iz^qr 


y  u    •   *  • 

— 0 0 — | 

0 

<s> 

— V 

— -N"i 

— 0 — 

f 1 

# 

0    "          0 

0 

» 

.  *» 

#    . 

^      * 

0 

W 

mwy  - 
am 

f 

ach 

no 

1                 1 

nid     wyf 
more 

! 
deil  - 
wor 

1 
wng, 

-  tky> 

nid 

no 

wyf 

more 

1       ^ 

deil  -  wng 
wor     - 

4-     >■ 

im 
thy 

gal 
to 

I 
-    w'n 
be 

rv          •     L  • 

W 

.  p 

*").  ,        •     • 

1 

f 

m 

b    * 

1 

.  .j 

u 

I       !  j 

* 

I> 

1             !" 

i       j 

\J 

1 

i 

I             : 

1 

! 

m 


dim. 


fab       i       ti 
called  thy    son, 

— h W — i — 


r-r^7¥ 


/g, »  f 


im  gal    -    w'n,        fab       i        ti. 

to     be   called,  to     be     called  thy     son. 


Fy     nhad, 
Fa-  ther, 


PP 


^4^ 


e± 


1 


Fy 


PP. 


n 

fs 

r  , 

1 

v 

mft- 

^ 

C 

h 

V                 * 

<5> 

N 

^  • 

T            * 

V-  w 

2          * 

« 

r>  . 

J 

nhad, 
Fa     -     ther, 

pech    - 

I* 

ais 

1 
yn       er     - 
have  sinn'd 

0         m 

bvn 
a     - 

0   • 

5 

y           nef, 
gainst  heaven, 

0            ~^' 

Fy 
f  + 

fv 

/•  1 

! 

*         r 

-^    r> 

P 

*   • 

0         0 

»   • 

\s. 

•7       i                     1 

j         i 

• 

1 

V 

V 

l< 

211 


MOLIANT    I'R   IESU. 


*> 

— 0 — 

=C     *:T^ 

rM= 

1 

1st  time. 

— i N 

2d  time. 
- 

^5-L-? — 5- 

nhad, 
Fa  -  ther, 

-&-       ■#- 

&£- * •- 

•— 

V 

Fv 
My 

— » — 

*?            w            *            0            0 

nhad,                 pech  -  ais, 
Fa  -  ther,    I've  sinn'd,     - 

'!          1         :      =? 

Fa    - 

nhad,     pech 
ther,      I've 

i 

r-&-\ 0—i 

=5= 

-    ais. 
sinn'd. 

* — 1 

^~ r— 

• 

i     i    c 

-* !■ 

!         1 

-f* 

-\ ' 

— T — ■ 1 — • 

^J 

No.  4. 
MOLIANT   I'R  IESU. 


JforJerato.  f 
rO-; -n 

Pe 

rfected  in 

1        1 

Jesus. 

0'00         o 

^  Allegro. 

m  f 

JtfrT*       i 

| 

-* 

-d — 01      «- 

-ah 

!                          1 

r              W          M      M 

~h 

fm  "  *  J    J        J 

0         0. 

m 

2     2* 

0    •    0  '  m        m 

in                     i     W 

IM;            ^  •     * 

0         0 

0 

o 

Cyd-gan-wn, 

Let     all 

cyd-gan-wn, 
the  peo-ple, 

cyd-gan-wn  oil    yn  awr,                  Cyd- 
let   all   the  peo-ple  raise,                 Let 

•0-  -0-  '  -0-  Vim       0    -&-      T\            -f- 

R:-p-3^-« 

If            0 

<*        r 

m     0     w 

>*       *     0 

u 

^    tj  1  y      <f5    .      ; 

x        i 

S3                \              I           | 

fi)    •      ' 

1          I 

-| j j_ 

H 'u— ^ 

1                     ' 

o 

n 

.  n 

i 

s 

^ 

1 

-1 

i>        r* 

J       n      _J  # 

■J                              _ 

/ 

L.  b  '» 

*       ^    *  *  2 

€     "            *j 

0 

*        _i     «  €    • 

#                             * 

?P^ 

#_|    Jfe£_ 

#      .            # 

0 

__# — »_S=*_A_ 

#                             # 

~ 5— 

^ 

S y_ 

L                •                   _^_ 

gan  -  wn  oil  vn 

awr,     .     . 

0 

gon-iant    Ies  -  u 

mawr     .     . 

Er 

all     the  peo-ple 

raise     .     . 

To 

Je  -  sus  song  of 

praise    .     . 

From 

gan     -     wn 

oil      vn    awr, 

0 

gon    -    iant 

Ies  -  u   mawi 

Er 

all            the 

peo  -  pie  raise 

To 

Je    -     sus 

song  of  praise 

From 

*.    • 

*~    *~  £ 

■*. 

± ■•  ±  • 

£.£..*. 

-#-    *       — 

— 

—               4—4— 

■#- 

C 

):— tf- 

|p 2 # ■ 

— 0 0 0 

— w — 

— # * 0 ' 

P       F      P 

•     - 

^4-r- 

1                      1 

I                 : 

-4 ^— \— 

,.,  V 

-1 f 

_| — Ei 

-Em 

=^ 

— i-      i- 

*H 

—J—  - 

-j — 1— ^r 

— # — 

— y- 

^5   * 

0  •  s : 

byd        o 

earth     be 

l)oen, 
-    low, 

J 

Er 

From 

# — 

byd 
earth 

o 
be 

1 

i 

■^ *•• 

Uwch, 
boen,         From 

-    low,         Uwch, 

From 

:;t==tr=t_ 

owch 

harps 
uwch 
harpe 

— # — - 

0 

del 
of 

g  ^   r  — 

-  yn  -  au'r 
saints  a- 
del- 
of 

f~' 1 

^  > 

! 

-+ — F 

^ 

U-r- 

-#^ 

^.  it    0 — 

-j— 

4 H 

218 


PERFECTED    IN    JESUS. 


i 


t? 


9^= 


nef,    •     .     .     Eich  mol  -  iant    idd  -  o 
bove,      .     .      Now  per  -  feet  -  ed      in 
-  yn  -  au'r  nef,  Eich  mol      -      iant 
saints    a  -  bove,  Now  per      -      feet 
#.        #.     *-        JL      JL     •  JL     • 


Eich  mol  -  iant  idd    -  o 
Now  per  -  feet  -  ed        in 


ef,  .  .  . 
love,  .  . 
idd  -  o      ef, 

ed       in  love, 


m 


p 


ef,     Mewn     new  -  ydd 
love,  More     prais   -  es 


d     .     d 


hoen, 
flow, 


Mewn  new      -      ydd  hoen     new- 

More  prais      -      es  flow,     prais- 

Mewn  new  -  ydd,  new -ydd  hoen,  new-ydd, 
More  prais  -  es,  prais  -  es      flow,  prais  -  es, 


J-      P-0-  '      -0-    '    ■#-  *      ■#■•■#- 


4-— t-t 


M 


m 


f] 

-^ 

/" 

s 

v 

d 

m   • 

m 

JLa 

0 

£# 

fm  ' 

0 

&  • 

^ 

*            # 

9 

# 

_ 

"  V 

*      •      * 

0 

i* 

J 

new   - 

prais 

! 

ydd 
es 
ydd 
-    es 

■#-    * 

> 

i 
hoen ; 
flow  ; 
hoen ; 
flow  ; 

-&-  ' 

■#- 

.     ^.  ^          | . 

A      ehwi 
Love  ev'    - 

ang 

ry 

-el 
ho 

-  ion 

-  ly 

A 

Love 

ry 

~~ 

—            _ 

Jm 

M 

«• 

S          rj                                                           0              • 

f 

»._« 

/ 

1 — 1 1 

#      .      # 

1 

P— 

n        ' 

;     s  i     s 

JTu   J  . 

*  •  ** 

#  .                ^1 

#  •      * 

/*T?            # 

~~»    * 

»      *        ## 

*    -** 

V5]7            »            * 

0       s 

*        *                  # 

/*  .      F    *.* 

glan,  Gwnewch  chwydd  -  o     fyth      y            g&n,     chwydd-o      fyth             y 
throng,  Through         all      the  heavens  a    -     long,  Through  the  heavens      a     - 
ehwi   ang  -  el  -   ion     glan,     Gwnewch        chwydd-o     fyth      y       gan,        y 
ev'  -  ry     ho  -   ly     throng,  Through           all      the  heavens  a  -  long,       a     - 

±         tL      JL       ^.         JL-                                          ±         ±      JL       ^.         JL-        JL 

C\*                                   m 

7*            «           *         *           (• 

-        #      #        * 

-*     ? 

p 

2-            ^       W 

1 — | L > — 1 

. 

219 


MOLIAXT    I'R   IESU. 


n          — ii 

J        "    J        s 

-£l  p*r 

M 

h 

-1 * — -» — ttW— 

— 0—i 

— 1 

gp*  K-fr 

_  i        /     I f— 

4     * — , — 25- 

— g 0- 

— F-i 

•j     i    i 

gan, 
long, 

gan, 
long, 

Yn     llavvn   o     nef  -   ol 
Through  all     the  heavens  a 

Yn   llawn    o     nef  -  ol      dan,            Yn 
Through  all     the  heavens  a  -  long,           For 

dan, 
-    long, 

llawn     o 
ev  -   er 

Yn 
For- 

nef  -  ol 
swell  the 

p..          TT#         0 

i       !                        #         ! 

L 

^'  i          I 

»               F           i                  F" 

m    •               I 

«                 » 

F              # 

^     \j       1           i 

i>    i   p       r  ■     i 

9                    1 

*                 F             1 

P               L_J ^ L           L/_ 

.  i —            ..  

U ^ 

J ^ 

i 


* 


N      ! 


=£ 


It 


dim. 


^g 


llawn  o     nef  -   ol  dan,      I   Dduw  a'r     Oen 

ev  -  er  swell    the  song,  With  heavenly  glow, 

dan,  nef  -  ol  dan, 

song,  swell    the  song, 


I  Dduw  a'r 

With     heaven     -     ly 


§i 


#- 


rj_      fjL        -g.  ■  clim.± 


yz. 


Oen 

glow 


Cyd 
Let 


gan  -    wn, 
all 


cvd 
the 


fc= 


gan 
peo 


*      * 


fe 


S/TN 


i 


& 


-0 '- 


wn, 
pie, 

wn, 

pie, 


=*=* 


^S^ 


S*EfEJ 


Cyd  -  gan  -  wn      oil     yn 
Let      all     the    peo  -  pie 


Cyd  -  gan 

Let      all 

mftl       £  ' 


wn 

the 

f 


awr    . 
raise  . 


O  -  gon  -  iant     les  -  u 
To      Je  -   sus      song  of 


oil      yn   awr       O   -  gon 
peo  -  pie  raise     To      Je 

4—4—4—4—4^. 


iant 
sus 


220 


PERFECTED   IN   JESUS. 


1 


Uwch, 

From 


mawr  Er     byd         o 

praise  From  earth      be 

Ies   -   u   mawr, 

song     of  praise, 


boen,         Er      byd         o 
low,       From  earth      be 


boen;       Uwch, 
low ;         From 


/ 


uwch 
harps 


del  -  yn  -  au-r   nef, 
of      saints  a  -  bove, 


_l 

T 

U 

^J 

J^             ^ 

!>      N 

/    I 

#   *      m 

0 

0              0                  0 

0        0 

t 

»KP 

0 

#  # 

0 

m00 

0 

™  )J 

r          0 

0 

0         • 

J 

uwch  del 
harps  of 

f-        m 

-  yn  -  au'r   nef, 
saints  a  -  bove, 

Eich  croes     -     aw               idd 
Now  per      -      feet      -      ed 
Eicli  croes-aw   idd   -    o      ef, 
Now  per-  feet  -  ed       in     love, 

h        K   n  /   L< 

•    1       U 

■   o      ef, 
in  love, 

Mewn 
More 

^             h 

it     -+0 

£>• 

#                 A       1      0          * 

^ 

r           w 

J* 

f              J 

_-*< 

'     ^ 

'    '             i 

| 

•     •*■* 

U 

>       1 

new      -      ydd 

prais      -      es 


n 

0         1           h 

I 

?                I 

./  K 

1 

V   i 

9       J         J 

;           i 

*               # 

JLr   \j                                                                                  . 

*     * 

J           -i      4 

fffi   * 

0     •         #    • 

«     •     *       J 

\>\J 

0 

*       # 

#    • 

*#.      -h»" 

0        '        0          0 

L    •        0 

J 

new  - 
prais 

•0- 

ydd,  new  -  ydd 
-  es,  prais  -  es 

hoen,          new  -  ydd 
flow,           prais  -  es 

+-         -0-'       -0-  m      -0-' 

hoen,       Mewn  new  -  ydd,  new  -  ydd 
flow,         More   prais  -  es,  prais  -  es 

C\' 

'  ^         ' 

0         0      5 

*•  1 

•S  -b 

\ 

>                             »" 

p  •     *  • 

1           '        ! 

y                       * 

V 

1                         s 

new 
prais 


ydd 

es 


hoen, 
flow, 


n 

L- 

^  1 

I 

Andante. 

■ 

, 

*n/    I 

i 

tfe- 

— *    -           , 

o 
0 — 

0  • 

£-^% 

4g 

« 

f~ It 

W1 — t-^r-^- 

hoen,     new-ydd 
flow,    prais-es, 

±    '    £     •*■ 

,  new  - 
prais  - 

-0=^* 

ydd 

es 

hoen,  Mewn 
flow,     More 

■#-•■#■' 

L 1 

new  - 
prais  - 

ydd 
es 

-^ — 

hoen. 
flow. 

I 

To 

CV 

y*-t. 

> 

r  T"" 

(*      * 

a 

^— ? — 

0 — • 

\  y        F-»- 

& 

! 

; 

1 

1 

221 


MOLIANT    PR    IESU. 


Mod  em  to. 

, 

k          K      h'       |                », 

J.  ^ 1 ?__fl_? * *_ 

-# #-^-#— #— ^ 

-# Hr N 1 ! P- 

fffi"/        m          m  •     0      m        m          m 

1 w- 

— 1 #-  ! « 0 0 J— 

\S\J-        w        r      Z    r      *        r 

0                #.        #        » 

0             0-000             0 

Dduw  bo'r  go-gon-iant  trwy'r  ddae-ar   a'r   neu, 
Je  -   sus  be  glo  -  ry,  the  Lamb  that  was  slain, 

_fc  >      1                 l                   K    > 

I'r  Ies  -  u   a'n  pryn-odd  trwy'r 
To  Him    be    the  hon-or,       re- 

f  f    fff  f    f  . 

<=): ,     ff  r — ^    1 H 

^~f~~  r"— P4=~"       r 

h fc-r-ir   P       •         M 

S    n      \  A      V     ,                          f 

m  0     \          V                             j 

'       *••• 

M    y      p 

0 

pr  1,     J    >     i        •'■■ 

V 

i— 

U      ^ 

n 

,s 

n    i      >s 

V      1             .J 

~f\~ 

t*  i 

i                    p     # 

/^ £ 

—0^-r 

=#^  . 

d 

; — 5^  .;  .;  & — «_ 

Wd'      c 

-i- 

0  *  -: 

■ P p        •■                Jg |£ ^ 1 

F^—fi    *-'          *- 

waed 
sound 

-#- 

ar 
it 

y  pren, 
a-gain, 

Mewn  an  -  them  ddiddiw-edd,  ho  - 
And  crown  Him  for-  ev  -  er,      ho  - 

U     0    1 

A- 
san  -  nah,  A  -  men,          A- 
san  -  nah,  A  -  men,          ho- 
llo- 

£~V 

»    ^        '                    L>     ;    '            1                   1 

T» 

i^ 

r  r    j     &  ^    !      ■ 

m  *      f        U                                i 

-^    b 

,       u      '              « 

0  F      i      y    l                  > 

v 

#  • 

# 

L*" 

V         r 

m 

1 

1/ 

0^ 

-. !       ! 

/"  i              m              0              ^ 

0              j              0 

4 

m                     * 

•i 

frr\  v                      -           * 

0                     m          v 

\S\J               m            1                  ,         m 

J                 f             1               1     — j            |  —  .             1 

men,       A     -     men,                       A  -  men. 

men,        A     -     men,                       A  -  men. 

san-nah,  A     -     men,            A        -         men.                                  Mewn  an  -  them  ddi- 

san-nah,  A    -     men,           A        -        men.                                 And  crown  Him  for- 

o: — r  i*  y      0^J^ 

u--=^    -      »- 

-F — p-  -^r  *      s — • 

■J'-* V-V-\ 1 ! — 

1 ' 1 ~ f 

H y hr-j-f  f 

1 

i 

^!       y       ^ 

\J 

^       ^ 

Mewn  an  -  them  ddi-ddiw-edd,  ho- 
And  crown  Him  for  -  ev  -  er,    ho- 


pn 


Mewn  an- them  ddi-ddiw-edd,  ho- san-nah,  A  -  men,  Mewn 
And  crown  Him  for  -  ev- er,    ho -san-nah,  A  -  men,    And 


i 


> — *■ 


*=: 


ddiw 
ev  - 


edd,  ho  -  san  -  nah, 
er,   ho  -  san  -  nah, 

h 


■r— 

A-men. 
A-men. 

h     l 
A. 


~0t 


J0ZM=±0 


f  +>  '  *M*  /~      v  7J 

Mewn  an- them  ddi-ddiwedd,  ho-san  -nah,  A 
And  crown  Him  forev  -  er,    ho  -  san  -  nah,  A 


m 


§i 


±^z 


-  san  -  nah,  A  -  men,       A  -  men. 

-  san  -  nah,  A  -  men,       A   -  men. 


222 


PERFECTED    IN   JESUS. 


an  -  them  ddi  -  ddiw-edd,  ho  -  san  -  nah,  A  -  men, 

crown  Him  for  -  ev  -  er,    ho  -  san  -  nah,  A  -  men. 


n 

1 

IS \      n».      .       j. 

>    r    ,  f 

P 

U    , 

J        J        r                i 

JL  rt 

m        *         m      '      J        m 

m        m      J 

_i      #    #- 

Tm~? 

mm** 

#      P        # 

'# 

#•#       fl 

P 

"u 

m 

a        P             *        i        1* 

m                   m       P          2 

• 

#«p     :    V 

9 

J 

Lf 

men, 
men, 

ho     -     san  -  nah,  A 
ho     -     san  -  nah,  A 

-  men,       A   -   men,    ho   -  san 

-  men,       A   -   men,    ho   -  san 

1    *   * 

-  nah, 

-  nah, 

A  - 
A  - 

P-0- 

c^s* 

| 

^'  i 

■■ 

—                «• 

w 

»■             «* 

■J    r> 

i          p 

1                       1 

■■' 

1            ! 

r\ 

l-a    1  /" 

«■*•    ■*• 

f 

V    i        ;      J      !   J 

h 

*            *        *        *        0            0 

At                  P»<*P>»# 

J          -I             ! 

0 

fnY-7     « 

^ 

«          « 

9: 

# j  9  m 

0          9  •   0       0       0          0 

v-w        J 

9        9 

9 

9    *         * 

&  .                   ! 

-  men, 

-  men, 

■0- 

ho-san-  nah, 
ho-san-  nah, 

A- 
A- 

'     i       V    V    V           ' 
men,  A  -  men,  A  -  men.  I  Ddnw  bo'r  gogoniant  trwy  r 
men,  A  -  men,  A  -  men.  To  Je  -  sus  be  glo-rv,   the 

1   /  1                .    *     >S   J 

pv» 

' 

-#— 

*          r — — — 

m   9  •       ■> 

^'  1 

*          >j 

*                i         i        1        ! 

P  r  i  i     k  • 

^      ^        9 

r            !■ 

'          * 

J       V         *                                 0 

/        r 

> 

>   ' 

i  r 

-* 

p 

1 

L/ 

n         !       s     s   n^i 

S 

i 

k.             <         V 

K          K                    * 

_i             V        b 

>L_  UP                j    *  5* 

9 

# 

9                     ft     \          m 

#55  /       #          9  »     9     0»*            m 

■i 

9          9.  •     #     m   . 

x>\)                                                          0 

# 

9*99          9             9 

9   '      9       Z     '        IJ 

ddae  -  ar     a'r     nen, 
Lamb  that  was  slain, 

A   ±-±A^. 

I'r 

To 

les  - 
Him 

1 

u     a'n  prynodd  trwy'r  waed   ar      y  preu,  Mewn 
be   the  ton -or,      re  -  sound   it       a- gain,  And 

S 

cv           #^~*  # ' — r 

i 1" 

~\ — r    i    ' — 

/•            0   »      -           V     \ 

^  .    0    P      P        • 

■      ^ 

S        rf           f     ■             '                  < 

^  * 

"       > 

!                     #     . 

/                 J       ' 

0 

>     y                 y 

P-    F     1 

-** 

y       ' 

h     .     G 

Mewn    an  - 
And  crown 


them  ddiddiwedd, 
Himfor-ev-er, 


^ 


^ 


§ 


ZSTZF- 


an  -  them-ddiddiwedd,   ho  -  san 
crown  Him  for-  ev  -  er,      ho  -  san 

^     ft"  £  4    £     ±     i 


-P— P- 


3=21 


t-u- 


nah,  A-men, 
nah,   A-men, 


ho  -  san 
ho  -  san 


nah, 
nah. 


A  -  men, 
A  -  men, 


#^ 


9-*- 


m 


<? . 


P  Adagio, 


f\ 


m 


9 — & 


Z—     » 


§i 


A 
A 


men. 
men. 


A    -    men, 
A     -     men, 


men. 
men. 


m 


TEILWNG    YW'R   OEN. 

No.  5. 

TEILWNG  YW'R   OEN. 
"Worthy  is  the  Lamb. 


Bass  Solo.     Key  A. 

I <5? 

1 — & — 

r— «> 

o-Siiw       .   . 

-           #              * 

* — i 

^*{-£r—  — * — f— 

~1 b — ' — 

-f1 — <H — 

Mi 

glyw  -  ais  uch  -  el 
leard  from  heaven  a 

lef 
voice,  . 

Gan 
.       .            The 

fcte  ,*== — | 

# 

o 

<sj 

■■ 

LL    if           /^7 

# 

1 

J 

CV"J'   if         i 

J'tfif  iv              — 

V   "«   l  y   ! 

tt              ^ 

rs          ! 

a 

-# — #- 


I 


gf 


It 


dyr  -  fa     yn       y 
sound   of    loud     re 


nef, 
joice, 


Yn    dv 

And 


wed 
sav 


yd; 
ing; 


5 


>g 


« 


* 


>gL 


-&- 


-w 


-TBP- 


m 


22: 


•>_ 


—         -»- 

"ST- 


PH 


M  jj.  p  1st  Soprano.  ,         i       k.      k 

^2 J.    ^1^      -      g=p^ 


a 


P  2d  Soprano. 

Al  -  e  -  liw  -   ia  ;    Iachawd-wr  -  iaeth,  a     go  -  gon  -  iant,  ac 
Al  -  le  -  lu    -    ia;.Mightandhon-or,  praise  and  bless-ing,  and 

p  1st  Alto. 


an-  rhyd  -  edd,    a 
thanksgiv  -  ing,  and 


P  2d  Alto 


F* 


Ub: 


5= 


5^ 


a. 


1 r 

gall   -   u,  i'r     Ar  -   glydd   ein  Daw 

glo  -    ry  to     our       Lord   and  God, 

__J J I l ■ , ,_ 


V 


z 


^=^ 


m, 
and 


ac 
to 


IT 

the 


Oen." 
Lamb." 


'*?- 


*—l %r 


z 


t-z&=z£ 


i~=3E3 


224 


WORTHY   IS   THE   LAMB. 


Bass  Solo. 

> 

m 0 — 

Hs 

/T\ 

m$S-±- 

4-        1 — 

— 

i* 

— # #- 

f»           - 

ii- 

■^    M — ; — 
In 

n  ^  if 

Eil  -  waith,  ac 
voic   -    es       of 

eil  - 
thun 

waeth    y 
-  der       a    - 

lief   - 
dor   - 

i         I        | 

ent  mewn  hoen, 
ing      his     name, 

h4- 

V  TNT     - 

-O- 

Arfl — *- 

** 

-"- 

_- si 

"\)  - 

3^    ■ 

% 

>   i 

£2\""*    £ 

r> 

Q 

*-)..»,<       «• 

s? 

s?               — 

«5 

S       Z           y 

rt 

4 

4 

■27" 


120. 


nJiji   / 

V 

,    ^ 

1      mf  1 

•  r  n 

J  ffu-tfl 

#        # 

't?      \ 

!       ■    i    t  J 

1     J 

J         :  *  #  1 

it  >  «>   *      F  r* 

r      r  •* 

! 

J       1  J  a  * 

m            4 

F      J  F  2  #    1 

f  tf  ff    «    5      5  \ 

*      f  v 

»          *     •           * 

fe=>     ^ 

s  ■  j  S  * 

*    m    m    m 

IMJ       4   r       r 

•^                    ! 

"  Tei-lwng, 
"Wor-thy, 

1       1        1       1          V   i        * 

tei-lwng,    tei-lwng     yw'rOen !  YrOen  a      fu    far-w,  YrOen   a       fu 
wor-thy,    wor-thy  's  the  Lamb  !  The  Saviour  who  suffered,  The  Saviour  who 

i             \ 

|                        #    • 

f-" 

n^/o               <* 

1        i     P 

»  •    ™ 

p            '       J 

-^    ff    '<    '        '    * 

1        1     \ 

ka *J 

•             1 

IT    4 

L, Q-J^U 

' 

Yr  Oen 
The  Sa 


nftj 

I 

|    / 

i 

1 

i 

1 

1 

rJ  •                   ^ 

d 

£,  . 

<ij               # 

fv 

"4 

m  m 

• 

?- 

*        m 

F        m.    m        • 

0 

# 

v"  K 

!                              A 

*a  • 

J               1 

r     h 

u  J4- 

far  -  w     Yr  Oen     a       fu     far  -  w,     fu  far 
suf-fered,  The  Sa-viour  who  suf-fered,  who  suf 

YrOen 
The  Sa  - 

w,             ar  ben 
fered,         for  sin 
a      fu     far  -  w, 
viour  who  suf-fered, 

Cal- 
to 

! 

-•■  • 

far  - 
a  - 

fs 

CVS-4J- 

w 

^F 

1          F 

*~i»4tufr 

0           0           0 

\              1              ; 

!"       f    i     LV 

-^    ft 

1        1        ! 

1         !_*■ 

i          j 

1                    # 

IT        * 

1          1          ' 

a 

i 

1 

1, 

tone, 


ar      ben  Cal  -  far 
for      sin    to       a 


P# 


i; 

tone ; 


!  )/    I 

Tei-lwng,    tei-lwng,    tei-lwng     yw'rOen! 
Wor-thv,   wor-thy,     wor-thv's    the  Lamb ! 


±        & 


tisl 


?-Z  *  * 


*.  jl 


I 


^^F=F 


#  -#■ 


F-A 


^1 


225 


TEILWNG    YW'R   OEN. 


oiiJf 

2s» 

, 

> 

«*. 

i    n  ^  . 

-JTfiSF    s 

.    1 

0-'      « 

0 J     Y  v 

i        1               M 

2L- 5 

-     •       #      2   m 

A                 ** 

!»•   S 

a  a 

eT^  it 

%                   ^ 

0  "2: 

&>             0 

~*'  0    2  0", 

LVU, 

1                 J       !      1 

&                0 

s»— -     *   0 

tei-hvng  yw'r  Oen,                 tei-hvng  yw'r  Oen !     Yr      Oen      a  fu     far-w.        ar 
wor-thy  's  the  Lamb,             wor-thy  's  the  Lamb !  The       8a  -  viour  who  suffered  for 
tei-hvng  yw'r  Oen,                tei-hvng  yw'r  Oen!    Yr           Oen     a    fu 
wor-thy 's  the  Lamb,             wor-thy  's  the  Lamb  !  The          Saviour  who 

cvk  fl 

'** 

-     K 

w     m  - 

-j*ff**ff 

^                 * 

^    5 

t L_ 

j                      ; 

^a 

tei-hvng  yw'r  Oen,      yw'r  Oen  ! 
wor-thy 's the  Lamb,     the   Lamb! 


P 


ifei 


^s=s 


w 


*=F 


B 


-    ,*\i'i 


-r 


Pe 


ben      Cal-far  -  i,  ar         ben  Cal-  far  -    i, 

sin        to    a  -  tone,        for  sin  to      a  -  tone, 

far  -  w,     ar  ben  Cal-far  -  i,  Cal  -  far  -  i, 

suf-fered  for  sin  .  to    a -tone,  to     a -tone, 


ar      ben  Cal-  far  -  i, 
for      sin  to       a  -  tone, 


Yr 

And 


m 


$=±=U- 


h  h  n  r 


■±=±=^i 


0„d 4d. 


+T73- 


■&■ 


1  I  I         I  I 

ar  ben  Cal  -  far  -  i, 

for  sin  to      a  -  tone, 


nit  it 

P 

_^ 

m/" 

^  p-*i 

V  m™ 

1 

I       r^    M 

I           ! 

/?rfff — = 

— ' — f-3-J  *- 

-d— d — t- 

—  — 

~~ — i~H  Ed^  %  *  ~ 

w — 

33$ 

1 5-J 

Yr 

•    And 
les   -   u 
sit  -  teth 

1            1- ' 

les  -   u       a 
sit  -  teth   in 

bryn-odd, 
glo  -  ry, 

a       bryn  - 
in       glo    - 

-J        '    J.- 
r -+T      ~ 

ILL1    &  s  * 

y      nef - oedd     i 
now  on      his  white 
odd ; 

ry;           .... 

e)  . 

Jr       -Jr            - 

0 — 

2d$t 

r— 

r1 1 ! 

— ^ * w 

1 — 

-ft — * — * 

^ — i — i J 

Yr    les  -  u       a       bryn-  odd, 
And   sit  -  teth  in         glo  -  rv, 


y     nef-  oedd  i 
now  on     his  while 


m 


E 


ni ;  Doed  Saint  ac  angel-ion,  doed  daiar     a     nen,    A  myrdd  o    go  -  ron-au,    A 
throne  ;  Let  thrones  and  dominions  in  ecsta-sy    sing,  All  blessing  and  hon-or,  All 


_#-«-  0- 


-0—0 


r? 


TTl 


ni; 
throne  ; 


Pi  - 


WORTHY   IS  THE   LAMB. 


<OJU* 


**^rv 


+*- 


+* 


¥ 


i 


*^ 


f=t 


-If* 


«lJ 


myrdd   o     go   -   ron  -  au  i'w  rhoi  ar     ei     ben,      A  myrdd  o     go   -    ron  -  au  i'w 
bless-  ing  and      hon  -  or  to     Je  -  sus  the  King,   All   bless-ing  and     lion  -  or  to 


m 


M+ 


U^ 


nj>.f  J 


?fiij^ 


^-* 


i 


-»-^ 


S 


*d=4 


» 


#^ 


w~* 


-*2r 


rhoi  ar     ei     ben,      i'w  rhoi  ar     ei     ben,         i'w  rhoi  ar     ei  ben ; 

Je  -  sus  the    King,    to  Je  -  sus  the  King,      to     Je  -  sus  the        King ; 


[U    +.   J       !       ! 


r        !       i  i      ,,  i       i 

^.jL  +L    -±    ±.  Si     %<L^ 


s: 


i'w  rhoi 
to   Je 


ar 

sus 


ei 

the 


ben; 
King 


n4#7l    ! 

j  j 

!     !  .       ,N 

i      p 

-i  r^ 

i  ?7  i 

i  n  n 

.Mf      J      J   b 

*    # 

0j          1 

_j ^-Xi 

-A —    ^ 

j — uj-#  i 

A?  » — i  i  ? 

*     *  T 

-J— #  . — *- 

^ *- 

-* — ^  *  ■ 

#   ,   V 

*  %  •  * 

V    / 

J                                                               \            - 

Teilwng,  teilwng,  teilwng     yw'r  Oen  !    Yr  Oen     a       fu     far-  w,  Yr  Oen  a      fu 
Worthy,   worthy,   worthy 's    the  Lamb  !  The  Sa-viour  who  suffered,  The  Saviour  who 

rv*r  3  'f    c     i  r    # 

-  # 

*  )'+jp    •        f        '    * 

»  #  r  r  i 

1              <* 

■■ 

■■ 

■* 

-^      £                1      T  1  f       1  "  \ 

^r                l 

i     '   i   U 

e 


Yr  Oen 

TheSa 

/        I 


2?" 


S 


r=J=T 


f=£F& 


e^T^ 


W^ 


far  -  w,     Yr  Oen     a      fu      far  -  w,     fu    far  -  w,  ar  ben  Cal  -  far 

suf-  fered,  The  Sa-viour  who  suf-fered,  who  suf        -        fered        for  sin    to        a  - 

Yr  Oen     a      fu      far  -  w, 
The  Sa-viour  who    suf-fered 

— »-ri * rh       1        ,»-r» fE±xF=-j  P Erg 


227 


££ 


TEILWNG   YW'R   OEN. 

/:        ,  I 


± 


h     I 


±* 


HZ 


^rrvr- 


*+*-+?-* 


Z- 


*z^ 


-*-r 


i,  ar      ben  Cal  -  far  -  i ;      Tei-hvng,    tei-lwng,    tei-lwng     yw'r  Oen ! 

tone,      for      sin     to      a  -  tone ;  Wor-thy,    wor-thy,     worthy 's     the  Lamb ! 


m 


-ft*-        T)'w~  "*"         ~w"        ♦" 


ft- 


+    +      ±    M- 


*±± 


*=£ 


££^ 


i 


ftM 


Tei  -   lwng,  teihvng, 
Wor  -   thy,  wor-thy, 


tei  -    lwng,  tei-lwng 
wor  -    thy,  wor-thy 


5: 


*-L&- 


3^ 


i-ut* 


ne 


fu       far     -     w;   Tei 
who     suf  -   fered,  Wor 


lwng,  tei 

-     thy^  wor 

Tei  -    lwng, 
Wor  -    thy, 

Fl^r  ft, 


lwng 
thy 
tei 

wor 


Tei 
Wor 


lwng, 

thy,  wor 


*# 


T=$= 


& 


yw 
is 


±5t 


lZ9Z 


I 

yr  Oen !     Yr     Oen  a      fu     far  -  w,    Yr    Oen  a      fu     far  -  av,     ar 

the       Lamb  !  The     Sa-viour  who  suffered,  The  Sa-viour  who  suffered  for 


m 


j  j. 


K 


*** 


«-» 


+-    r  **«:*♦ 


w*^m 


nttJf 

I 

1 

1 

^*     | 

P 

! 

W= 

*    *-J 

| 

J 

i     h     is     k. 

i 

-W-#- 

— «— 

-»— 

— d— 

— ^«-j— 

— 1 — 

-2?       -H 

— r-J P N 

— \—* 

^7       h 

~^5~ 

— # 

-og 1— 

-ahri       « J 

~4       m m 

!1    U- 

ben  Cal- 
sin  to 

f:   £ 

far 
a  - 

-•- 

-  i, 
tone, 

ar 

for 

ben  Cal- 

sin  to 

fl 

far    -     i ; 
a    -    tone 

i-i 

Yr 
;  The 

Yr 

The 

P    ' 

Oen        a      fu 
Sa  -  viourwhc 

Oen, 
Sa 

far  -  w,     Yr 

suf-fered,  Tlie 

viour,     . 

CVt?_J# 

*-j.JJfn 

m        * 

« 

#       I* 

• 

* 

Z7    •$ 

Zm 

\ 

fl          1 

1        1        1 

& 

I 

1        ' 

i 

228 


WORTHY   THE    LAMB. 


Oen       a     fu   far  -  w,    Ar    ben  Cal-  far   -    i ;       Yr    Oen      a     fil    far  -  w,     Yr 
Sa  -  viourwhosuf-fered  for  sin  to      a    -tone,    The    Sa  -  viour  who  suffered,  The 


Pf£ 


o 


A+.     ±A.  ^  p 


&- 


Yr  Oen, 
TheSa 


aHfc 


Oen      a    fu    far  -  w,     ar     ben  Cal -far    -    i; 
Sa-viour  who  suffered  for    sin  to      a    -    tone 

A±±  A    Jt     J.     £        ^      J 


Tei-hvng  yw'r  Oen ! 
Wor-thy  's  the  Lamb 


Yr 
!The 


mm. 


zszr 


f)  ~  $             1 

,  /n 

1    1    h 

i     in 

7  ! 

v  rtifl            ' 

i 

#      0 ■    0 

I 

iC   >        n 

J      J      4 

4    ^  •  "€ 

>*       ^ 

fr^  r             *      « 

#           0   »      0 

0          0          0 

#            0    '       0 

#            # 

^ 

#          s 

"  |J             *        m        m 

#          J          3 

%J                                   0           0               m           w                                                                                                                 w 

Oen     a      fu       far  -  w,     Yr  Oen  a       fu  far  -  w,     ar  ben  Cal  ■ 
Sa-viour  who    suf-fered,  The  Saviour  who  suffered  for  sin    to 

n      /       .        .p 

far    -   i,                 A  - 
a  -    tone,             A  - 
A  -  men, 
A  -  men, 

CV"  y 

0           0*9 

T"V       «t       •       * 

1                ' 

_           # 

#     . 

«*    # 

^S     C       9 

y 

J 

> 

1 1 

-? — k= 

L| 1 1 1 

L^ 1 — 1 

I     I 


/A 
A 


n  -#    i 

i 

■ 

i 

i 

i 

I 

>* 

1 
-o — I 

r   # 

w 

«* 

-# 

Jh 

e\  • 

55    • 

~H 

w 

-  men, 

-  men, 

-0- 

^ 

-J 

A- 
A- 
A  - 
A  - 

I 
A. 

^0 

men, 
men, 
men, 
men, 

S 

A 
A 

— s_ 

A- 
A- 

-  men 

-  men 

men, 
men, 

<■» 

'     i 

A-i 

A-i 

4. 

l#- 

nen, 
men, 

A 
A 

^     1 

men 
men 

-#■ 
I 

O'ftl  C* 

# 

fW 

. .   »•   _» 

<* 

{2 

»*    <* 

-p 

f-*-Y* 

^  ~jj      y 

4t 

— 

-#.. 

- — V- 

> 

4t 

- 

-* 

-1 1 

&   •    1 

men,  A 

-    men, 

A-men,  A 

■     men. 

men,  A 

•    men, 

A-men,  A     - 
229 

men. 

INDEX  OF  FIRST  LINES  (WELSH) 


A  ddarfu  i  chwi  glywed  am 

A  raid  i'r  Iesu  mivwr  ei  hun 

Achub  Seion,  Arglwydd  lor 

Aed  efengyl,  fel  y  wawrddydd 

Af  at  yr  orsedd  fel  yr  wyf Win.  William*. 

Agorwyd  ffynon  i'n  glanhau Anon. 

Ai  manv  raid  i  mi Anon. 

Am  angeu'r  groes  mae  canu'n  awr. 

Wm.  Williams. 

Angelion  ddo'nt  yn  gyson... Wm.  Williams. 

Anweledig!  'r  wy'  n  dy  garu 

Ar  for  tymhestlog .leuan  G.  Geirionydd. 

Ar  Ian  Iorddonen  ddofn 

Ar  fyr  fe  dderfydd  galar 

Arglwydd  arwain  trwy'r  anialwch. 

Wm.  Williams. 

Arglwydd  clywaswn  cawodydd I.  GwyUt. 

Arlan'r  Iorddonen  sefyll  wyf. .Rev.  J. Harries. 

Arweinydd  pererinion  blin 

At  orsedd  gi'as  mi  af  i  ddweyd  fy  nghwyn 

Awr  weddi  hyfryd,  felus  awr 


NO. 

191 

38 

158 

150 

23 

20 

4 

29 
95 
119 
32 

178 
97 


94 
35 
175 
114 
120 


Bu  Iesu  farw  ar  y  groes 187 

Bydd,  bydd Anon.  139 

Bywha  dy  waith,  O !  Arglwydd  mawr 55 


Caned  pechaduriaid  mawrion 151 

Caned  nef  a  daear  lawr 154 

Chwi  wawdwyr  di-foes  (Page  187).  J.  G.  Lev:is.  153 
Chwi  weision  Duw,  molwch  yr  Ion. 

Parch.  Edmond  Prys.  133, 135 

Clywch  lu  'r  nef  yn  seinio  'n  un I.  Gwyllt.  164 

Coffawn  yn  llawen,  gyda  pharch. 

Parch.  J.  Williams.    47 

Clywch  leferydd  dwyfol 83 

Craig  yr  Oesoedd,  gad  i  mi. 

Parch.  W.  Joseph  (YMyfr) 

Creawdwr  mawr  y  nef 

Cyduned  y  nefolaidd  gor Anon 

Cydunwn  a'r  angylaidd  lu. 

Parch.  E.  Evans  (I.  G.  Geirionydd) 

Cyflawnder  didrai 149 

Cyfiawnwyd  y  gyfraith  i  gyd 124 

Cyn  llunio'r  byd,  cyn 142 


167 

6 

16 


27 


Daeth  yr  awr  i'm  ddianc 180 

Dan  dy  fendith  wrth  ymadael 90 

Daw  Israel  adi-e'n  wir Anon.     3 

Dechreu  canu,  dechreu  canmol. 

Parch.  Wm.  Williams.    91 

Derchafer  enwlesu  cu Anon.    19 

Deuwch.  bechaduriaid  tlodion 84,  93 

Dewch  chwi  sy'n  cam  Duw Anon.      1 

Diolchaf  am  y  groes. 

Parch.  John  Roberts  (I.  Gicyllt).  181 

'Does  destyn  gwiw  i'm  can 157 

Dowch  at  Iesu,  dowch  at  Iesu. 

Parch.  John  Roberts  (I.  Givyllt).  193 
Dros  y  bryniau  tywyll  niwlog..TTrm.  Williams.    87 

Duw  Abra'm,  molwch  ef Anon.     2 

Duw  mawr !  pa  beth  a  welaf  draw  ? 

Rev.  J.  G.  Lewis.  184 


NO. 

Duw  mawr  y  rhyfeddodau  maith Anon.  174 

Duw,  teyrnasa  ar  y  ddaear 88 

Duw  yw  fy  iachawdwriaeth 105 

Dy  heddwch  lor,  a  gwel'd 67» 

Dyfal  gasglwn  haulbelydrau 200 

Dyma  babell  y  cyfarfod Mrs.  Ann  Griffiths.  108 

Dymunwn  fod  yn  angel 188 

Dyn  dyeithr  ydwyf  yma 113 

Dysg  im'  dewi  gydag  Aaron 118 

Dysgwyl  'rwyf  ar  hyd  yr  hirnos 86 


Fe  gan  'tifeddion  gras- Parch.  Wm.  Williams.    80 

Fy  Arglwydd  a  yfodd  y  cwpan 122 

Fyenaid!  c'od,  sefydla'th  wamal ■   141 

Fy  enaid  dos  yn  mlaen Anon.  131 

Fy  enaid,  mola  Dduw Anon.    11 

Fy  Iesu  mwy  fydd 153 

Fy  Iesu  yw  fy  Nuw-Parc/i.  Wm.  Williams.    81, 158 

Fy  mywyd  wyt,  fy  Nuw Anon.      9 

Fy  ngweddi,  dos  i'r  nef 128 


Gair  mwyn,  ni  farw 

Gan  eistedd  wrth  ddyfroedd  Babilon 

Ger  bron  gorseddfa'r  Arglwydd  mawr. 

Parch.  Joseph  Harries. 
Gochel  v  cwpan,  mae'n  farwol  i  ti. 

Parch.  I.  Mills,  F.R.  A.  S. 

Goleuni  ac  anfeidrol  rym 

Gorphenwyd  !  medd  ein  Iesu  mawr 

Gosod  babell  yn  ngwlad  Gosen. 

Parch.  Wm.  Williams. 
Gras !  O'rfath  beraidd  sain  ! 

Parehllef.  Joseph  Barries. 

I   Gristion,  "  Buddugoliaeth  "  lief 

f   Gristion  hawddgar  daeth  yr 

Gwaed  y  groes  sy'n  codi  i  fyny. 

Parch.  Wm.  Williams. 

Gwaith  hyfryd  iawn Mr.  David  Jo)ics.  59 

Gwaith  hyfryd  yw  clodfori 

Gwlad  yw'r  nef  o  swn  gofidiau 


169 
196 

92 
.  63 

45 
120 


Haleluia,  mawl  i  Dduw 

Henffych  well !  anwylaf  Iesu. 

Parch.  Joseph  Harries. 

Hosanna  i  'n  Brenin Anon. 

Hwn  ydyw  'r  dydd  i  ddynol 

Hwn  ydyw'r  oil  adawyd  i'm 

Hyfryd  lais  efengyl  hedd 


lachawdwr  dynol  ryw 

I  ddedwydd  fro  Caersalem  f ry Anon. 

Iesu,  Cyfaill  f  enaid  cu Anon. 

Iesu,  difyrwch  f '  enaid  drud. 

Parch.  Wm.  Williams. 

Iesu,  fy  Nuw,  fy  Ngheidwad 

Iesu,  Iesu,  'r  wyt  yn  ddigon. 

Parch.  Wm.  Williams. 

Iesu.  O  mor  addfwyn 

I  Grewr  santaidd  yr  holl  fyd. 

Parch.  J.  Harries. 
I'r  Ian  o'r  bedd  ein  Arg Mrs.  A.  Griffitlis. 


]70 

109 
148 
56 
185 

168 


160 

37 

162 

22 
173 

89 
13 

60 
62 


231 


INDEX    OF    FIRST    LINES    (WELSH). 


Jehofa'n  Frenin  sy Mr.  D.  Jones.    78 

Jerusalem,  O  gartref  clyd Anon.  198 


Llawn  o  ofid,  llawn  o  wae. 


Mae  addewidion  melus  wledd. 

Parch.  Tfiomas  Jones. 

Mae  agoriadau  nef  y  nef 

Mae  Crist  a'i  w'radwyddiadau 

Mae  Duw  'n  agos Rev.  J.  G.  Lewis. 

Mae  eglwys  Dduw Ano)i. 

Mae  enw  f  Anwylyd Parch.  Wm.  Williams. 

Mae  gwlad  i'w  chael  o  wynfyd  pur Amryw. 

Mae  gwlad  o  wynfyd  pur  heb  haint 

Mae  'n  hyfryd  meddwl  ambell  dro. 

Parch.  Evan  Evans  (J.  G.  Geirionydd). 

Mae  'r  Brenin  yn  y  blaen 

Mae  'r  Iachawdwriaeth  fel  y  mor. 

Parch.  Wm.  Willianis. 

Mae  'r  Iesu  'n  fyw,  ni  raid 

Marchog,  Iesu,  yn  llwyddianus. 

Parch.  Wm.  Williams. 

Mewn  bywyd  raae  gwas'naethu 

Mi  glywais  lais  yr  Iesu'n  dweyd 

Mi  rof  fy  mai  ar  Iesu 

Mi  welaf'  afon  bur Anon. 

Mi  welaf  ffynon  lawn 

Mi  welaf  fyrdd  dan  sel 

Mor  agos  ambell  waith 

Mor  beraidd  i'r  credadyn  ..'. 

Mor  hardd,  mor  deg,  uior 


166 


134 

96 

20:1 
143 

147 

m 


48 

110 

75 

165 

100 

7 

44 

130 

V2\  l 

31 

49 


Ni  gawsom  y  Messia  'n  rhad 39 

Nld  yw'n  hoes  ond  megys 177 

Nis  gall  angelion  pur  y  nef 21 

Xis  gall'sad  gwaed  yr  holl  ■  Mr.  David  Thomas.      8 


NO. 

O  Iesu,  'r  ffordd  i'r  nef 10 

O!  na  chawn  fyned  fry 179 

O  pa  bryd  y  cawn  ni 183 

O  !  Pwy  yw  hon  sy'n  dod  yn  by  ! 

Parch.  Wm.  Williams.  137 

O  tyred,  Arglwydd Parch.  Wm.Williums.  161 

O  wele,  wele,  chwi  Oen  Duw Anon.  190 

O'r  hapus  awr  dewis  ais  di 73 

Oruchel  Frenin  nef  a  llawr 76 

Os  gwelir  fi,  bechadur Anon.    98 

Os  rhaid  gwahanu'n'awr  am  dro 136 


Pan  ddaw  gwawr  y  dydd 189 

Pan  oeddwyn  ni  yn  faban  tyner  a  gwiw-A  rum.  199 

Pan  welaf  gymyl  yn  erynhoi 172 

Pe  meddwn  aur  Periw 12 

Pechadur  wyf,  O  Arglwydd 99 

Plant  ydym  eto  dan  ein  hoed Anon.    30 

Prydferth  yw  Seion,  adeilad  fry 195 

Pwy  draetha'r  fath  lawenydd  sy' 65 

Pwy  welaf  o  Edom  yn  dod  ? 

Parch.  John  Williams.  123,  127 


'R  Hwn  sy'n  peri'r  mellt  i  hedeg 115 

'Rwy'n  edrych  dros  y  bryniau  pell 24 

'R  wy'n  Uefain  o'r  anialwch 107 


Trwy  ddirgel  ffyrdd. 

Parch.  Lewis  Edwards,  D.I).    17 
Tyr'd  Ysbryd  Glan,  Colomen  nef. 

Mr.  David  Jones.  15.  25 
Tyred  Awdwr  gras  a Rev.  Thomas  L.  Junes.  117 


IJdgenwch,  weision  Duw 79 

Unagefaisi  mi'n  gyfaill 201 


O  am  dafodau  fil  mewn  hwyl Anon. 

O  am  nerth  i  dreulio'm  dyddiau. 

Parch.  Wm.  Williams. 
O  anghrediniaeth  mawr  ei  rym. 

Parch.  Wm.  Williams. 

O  Arglwydd  da,  mor  hyfryd 

0  Arglwydd  Dduw  rhagluhiaeth. 

Mrs.  Ann  Griffiths. 
O  Arglwydd,  dyro  awel-AZr.  David  Williams. 
0,  Arglwydd,  trugarha... .Parch.  Rich'd  Joins. 

<)  Arglwydd  tyr'd  i Parch.  Wm.  Williams. 

<)  agor  fy  llygaid  i  weled Mr.  Morgan  Rliys. 

0  !  aros  gyda  mi,  y  mae  'n  hwyrhau 

Oddyddiddydd 

0  Dduw!  'R  hwn  wnai  dy  drigfa 

O  !  ddyfnderdiwaelod  ...Parch.  Richard  Jones. 

O  deffro  f  enaid,  can  yn  awr 

0  dewch  blant  byehain  dewch,  O  dewch 

O  dewch,  galarwch  gyda  mi. 

Parch.  J.  Qwrhyd  Lewis. 
O  dewch  i'r  dyfroedd,  dyma  'r  dydd. 

Parch.  Richard  Jones. 

O  f  enaid  deffro,  can  yn  awr 

0  Calf  aria  daeth  fy  hedd Anon. 

O  !  gariad!  Ogariad! 

o  Greenland  oer  fynyddig Anon. 

o  [achawdwr  pecnaduriaid 

Parch.  Wm.  Williams. 

O  Iesu,  Ceidwad  mawr  y  byd 

O  Iesu  mawr,  y  meddyg  gwell. 

Parch.  Wm.  Williams. 


41 

111 

43 
V2 

102 

lot; 
159 
132 
121 
140 
53 
54 
145 
77 
197 

58 

-Mi 
57 
155 
140 
101 

112 
42 


52 


Wele  Iachawdwr  dynolryw 

Wele  'r  dydd  yn  gwawrio 

With  droi  fy  ngolwg  yma 

Wrth  goflo'r  Jerusalem  fry Anon. 


18 
171 


125 


152 


Y  cysur  i  gyd 

Y  fywiol  ffydd  o'r  nefoedd  wen. 

Rev.  J.  G.  Lewis.    50 

Y  gwaed,  y  gwaed  a  lif  odd. 

Parch.  Roger  Edwards,  in:} 

Y  mae  On  uwchlaw  pawb 17ti 

Y  Manna  pur,  ygolofn  dan 74 

Y  nefoedd  Ian  ddadgana 104 

Yn  awr  mewn  gorfoleddus  gan 71 

Yn  Eden,  coflaf  hyny  bytta 138 

Yn  mlaen,  yn  mlaen  chwi  tilwyr  Duw 102 

Yn  y  dj-froedd  mawr  ar  tonau. 

David  Williams.  114 

Yn  y  llwch,  Waredwr  hael Amn\.  163 

Yr  iachawdwriaeth  fawr  yn 68 

Yr  iachawdwriaeth  rad 14 

Yr  Iesu  a  deyrnasa  'n  grwn 51,  64 


Anthemau. 
No.  1.— Ar  Ian  Iorddonen  ddof  n. 

No.  2.— Wele  !  r'wyf  yn  sefyll 

No.  3.— Mi  a  godaf 

No.  4.— Cydganwn,  cydganwn... 
No.  5.— Mi  glywais  uchel  ef 


>AGR 

210 
214 
216 
218 


232 


INDEX  OF  FIRST  LINES  (ENGLISH). 


NO. 

A  charge  to  keep  I  have-Charles  Wesley,  1762.    14 

Abide  in  me,  O  Lord,  and  I  in  Thee 142 

Abide  with  me,  fast  falls Lyle.  140 

Again  the  Lord's  own  day  is  here- 56 

Aid  me.  Lord,  always  to  tarry David  Junes.  Ill 

All  hail  the  power  of  Jesus'  name. 

Edward  Pcrronct,  1779.    19 

All  ye  that  pass  by  (Page  187) 153 

Almighty  power  and  heavenly  light. 

Rev.  E.  T.  Griffith.  40 
Angelic  throngs  unnumbered. 

Rev.  Joseph  Morris,  1S65.    95 
Arise,  mv  soul,  rav  jovf  ul  powers. 

Dr.  Isaac  Watts,  1707.    37 

As.  panting  in  the  sultry  beam 175 

Awake,  my  soul,  awake Rev.  E.  T.  Griffith.    57 

Awake,  my  soul,  to  joyful  lays. 

Samuel  Medley,  1787.    77 

Beautiful  Zion.  built  above 195 

Before  Jehovah's  awful Dr.  I.  Watts,  1719.    61 

Behold  a  poor  sinner.  Lord 99 

Behold  !  a  Stranger 's  at  the  door. 

Joseph  Grirjg,  1765.    66 

Behold!  behold,  the  Lamb  of  God 190 

Behold  the  Saviour  of  mankind. 

Dr.  I.  Watts.    18 

Blessed  fold!  no  foe  can  enter 120 

Blood  of  Christ  exalts Rev.  E.  T.  Griffith.    92 

Blow  ye  the  trumpet,  blow 79 

Bread  of  heaven,  on  Thee  we  feed 168 

Bring  me  home  to  glory Rev.  E.  T.  Griffith.  179 

Come,  Holy  Ghost !  in  love Palmer.  161 

Come.  Holy  Spirit,  heavenly  Dove. 

Simon  Browne,  1720.  15.  25 

Come,  let  us  join  our  cheerful Dr.  I.  Watts.    27 

Come,  let  us  join  to  praise  the  Lord Anon.    16 

Come,  sound  his  praise  abroad. 

James  Montgomery,  1825.     7 

Come,  tell  of  Jesus Rev.  E.  T.  Griffith.    47 

Come,  Thou  fount  of  everv  blessing. 

Rnhnt  Robinson,  1758.  117 
Come  to  Calvary's  holy.—  James  Montgomery.  176 

Come  to  Jesus,  "come  to  Jesus Anon.  193 

Come  to  the  waters Rev.  E.  T.  Griffith.    46 

Come,  we  who  love  the  Lord. 

Dr.  T.  Watts,  1707.  1 
Come,  ye  sinners,  poor  and  wretched. 

Joseph  Hart,  1759.  93 
Come,  ye  sinners.  poov..Robert  Robinson,  1758.  84 
Christ,  the  Lord,  is  risen ...Cliarlcs  Wesley.  169 

Dear  Saviour!  we  are  Thine 10 

Deep  Jordan's  banks  I  tread 178 

Direct  unto  my  God Rev.  Joseph  Morris.  128 

Eternal  God.  who  rulest 102 


Forever  with  the  Lord R.  Montgomery.  129 

From  day  to  day,  from  hour  to  hour. 

Rev.  E.T.Griffith.    53 

From  Greenland's  icy  mountains Heher.  101 

From  highest  heaven,  the  Eternal  Son .•■•  135 


Giver  and  hearer  of  praver 

Glory  be  to  God  on  high Rev.  E.  T.  Griffith. 

Glory  to  God  on  high 

God  is  my  strong  salvation. ..Jos.  Montgomery. 

God  is  near  thee Anon. 

God  moves  in  a  mysterious  way. 

Wn].  Gowper,  1772. 

Grace!  'tis  a  charming Pltilip  Doddridge. 

Great  God  of  wonders Rev.  E.  T.  Griffith. 

Great  God.  what  do  I  see  and  hear. 

Martin  Luther,  Tr.  Henry  Mills.  1845. 
Great  God.  who  hid  from  mortal  sight»A  jcui. 
Great  Lord  of  all  Thy  churches!  ■■■Kingsbury. 
Great  Redeemer,  Friend  of  sinners. 

Rev.  Wm.  Griffith. 
Guide  me,  O  Thou  great  Jehovah Oliver. 


150 
154 

l.v. 
105 

17 

5 

174 

54 


112 

85 


Faith  is  a  living  power Rev 

Fix,  O  Lord,  a  tent  in  Goshen. 
Rev. 


E.  T.  Grimth.    50 


Wm.  Griffith.  116 


Hail !  Thou  once  despised  Jesus-. -Dr.  Rippon.  109 

Hallelujah!  raise,  oh.  raise. Anon.  170 

Hark!  a  thrilling  voice  is  sounding 180 

Hark!  the  herald  angels  sing 164 

Hark!  the  voice  of  love  and  mercy Evans.    83 

Here,  behold  the  seat Rev.  Joseph  Morris.  108 

He  who  darts  the  winged  lightning. 

Rev.  Joseph  Morris.  115 

How  deep  in  foundation Rev.  E.  T.  Griffith.  145 

How  excellent  in  all  the R<r.  E.  T.  Griffith.    76 

How  pleasant,  how  divinely  fair 49 

How  pleasant  thus  to  dwell  below 34 

How  sweet  the  Name  of  Jesus-John  Newton.    31 
How  tender  is  Thy  hand Hastings.     9 


I  am  through  the  lone  night  waiting. 

Rev.  Joseph  Morris.    86 

If  I.  the  sin  benighted Rev.  Joseph  Morris.    98 

I  know  not  how  great  is. -Rev.  Joseph  Morris.  146 

I  know  that  my  Redeemer  lives 187 

I  lay  my  sins  on  Jesus Bonar.  100 

I  look  beyond  the  distant  hills 24 

In  this  land  I  am  a  stranger 113 

In  token  that  thou  shalt  not  fear 39 

I  see  a  fountain  filled Rev.  E.  T.  Griffith.    44 

I  want  to  be  an  angel 188 


Jerusalem,  forever  bright 198 

Jerusalem,  the  golden Alexander  Ewing.  Iu7 

Jesus  comes,  his  conflict  over 177 

Jesus,  great  Saviour  of  the  world. 

Rev.  E.  T.  Griffith.  42 
Jesus,  Jesus,  Thou  art  might  v. 

Rev.  E.  T.  Griffith.    89 

Jesus,  lover  of  my  soul Charles  Wesley.  162 

Jesus,  Redeemer  of  my  soul 52 

Jesus  shall  reign  where'er Dr.  I.  Watts.  51.  64 

Jesus,  to  Thy  dear  arms  I  flee 197 


233 


INDEX   OF    FIRST    LINES   (ENGLISH). 


Kind  words  can  never  die. 


Laraboi'  God,  whose  bleeding-.,  diaries  Wesley.  166 

Let  us  gather  up  the  sunbeams 200 

Lite  is  the  time  to  serve  the  Lord Anon.    75 

Lord,  dismiss  us  with  Thy. ..John  Fawcet,  1774.  90 
Lord,  I  hear  of  showers  of  blessing. 

Elizabeth  Conder,  1860.  94 
Lord,  oh,  now  come  to  me- Rev.  E.  T.  Griffith.  132 
Lord,  with  glowing  heart  I  'd  praise. 

Francis  Scott  Key,  1826.  119 

March  on,  march  on,  soldiers  of  God 192 

March  on,  my  soul,  to  rest.jReu.  E.  T.  Griffith.  131 
Must  Jesus  bear  the  cross  alone— S.  N.  Allen.  38 
My  dear  Redeemer  and  my  Lord-  Dr.  I.  Watts.    72 

My  faith  looks  up  to  Thee R.  Palmer.  158 

My  gracious  Redeemer  I  love 124 

My  heart  to  the  Saviour 199 

My  Jesus  and  my  God 81 

My  joy  night  and  day Rev.  J.  G.  Lewis.  152 

My  Lord  with  his  affliction. 

Rev.  Joseph  3torris.    96 
My  soul's  delight  I Mrs.  Llewellyn,  Wales.    22 

Nearer,  my  God,  to  Thee. 

Sarah  F.  Adams,  1840.  181 
Not  all  the  blood  of  beasts Dr.  I.  Watts.     8 


O  come  and  mourn  with  me  awhile Anon. 

O'er  the  earth,  in  every  nation. 

Mrs.  Llewellyn,  "Wales. 

O'er  the  gloomy  hills  of  darkness Anon. 

Of  all  the  ancient  race Dr.  Watts. 

O  glory  to  Jesus Rev.  E.  T.  Griffith. 

Oh,  am  I  born  to  die Charles  Wesley. 

Oh,  bless  the  Lord,  my  soul 

O  happy  day,  that  stays  my  choice. 

P.  Doddridge. 
Oh,  for  a  thousand  tongues  to  sing-. 

Charles  Wesley,  1739. 
Oh,  have  you  not  heard  of   that  realm  of 

delight 

Oh,  we  shall  now  depart Rev.  E.  T.  Griffith. 

O  Jesus,  we  love  Thee Rev.  Wm.  Griffith. 

O  Love  divine,  how  sweet  Thou  art 

O  Lord,  give  us  the  breezes- Rev.  E.  T.  Griffith. 

O  Lord,  how  happy  should  we  be 

On  Jordan's  rugged  banks  I  stand. 

Dr.  Stennet. 
One  there  is  above  all  others-.-Rer.  J.  Nation. 

On  the  cross  He  gave  me  peace Anon. 

O  unbelief,  how  great  the  wounds. 

Rev.  E.  T.  Griffith. 

Our  king  is  leading  on Rev.  Wm.  Griffith. 

Our  land,  0  Lord!  with  songs  of  praise 

Our  Lord  is  risen  from  the  dead. 

Charles  Wesley,  17 
Our  Saviour  lives,  no  longer  now. 

Rev.  E.  T.  Griffith. 


5s 


87 

3 

148 

4 

11 


41 

191 
136 
147 
137 
106 
138 

35 

201 
155 

43 

82 
29 


39.  62 


Rescue  Zion  for  Thy  praise. ..Rev. E.T.Griffith.  156 

Ride  in  triumph,  holy  Saviour 110 

Rise,  glorious  Conqueror,  rise 160 

Rock  of  Ages,  cleft  for  me A.  M.  Toplady.  167 

Salvation,  like  a  boundless  sea. 

Rev.  E.  T.  Griffith.    28 
Salvation !— oh,  the  jovful  sound  ! 

Dr.  John  RainiaU,  1790.    68 

Saviour.  T  look  to  Thee 159 

Saviour,  what  gracious  words Anon.    13 

Saviour,  when,  in  dust,  to  Thee 163 

Sinner,  conic,  with  sweetest  measures. 

Rev.  E.  T.  Griffith.  151 

Sister,  thou  wast  mild  and  lovely 1!KJ 

Stand  up,  and  bless  the  Lord. 

.faints  Montgomery,  1825.     8 
Sun  of  my  soul,  Thou  Saviour  dear. 

Rev.  John  Keble.    71 


103 


Sweet  hour  of  prayer ! Wm.  B.  Bradfmry.  126 

Sweet  is  the  work,  my  God,  mv  King. 

Dr.  I.  Watts.  59,  63 
Sweet  Saviour,  bless  us  ere  we  go 173 


Teach  me  Aaron's  thoughtful  silence. 

Rev.  Joseph  Morris.  118 

The  Bible  is  justly  esteemed 121 

The  blood  which  from  my  blessed. 

Rev.  John  Gwrhyd  Lewis 
The  brightest  angels  of  the  skies. 

Mrs. Llewellyn,  Wales.    21 

The  day,  O  Lord,  is  spent F.  M.  Neale.    12 

The  fiery  cloud,  the  manna  given. 

Rev.  E.  T.  Griffith.    74 

The  God  of  Abraham  praise Oliver.     2 

The  heavens  declare  his  glory 104 

The  heirs  of  grace  shall  sing Several.    80 

The  Lord,  how  wondrous  are  his  ways 67 

The  Lord  Jehovah  reigns Dr.  I.  Watts.    78 

The  powers  of  the  highest  heaven. 

Rev.  E.  T.  Griffith.  134 

There  is  a  fountain  filled  with  blood 20 

There  is  a  land  of  pure  delight. 

Dr.  I.  Watts,  1758.  26,  69 

There  is  boundless  store Rev.  E.  T.  Griffith.  149 

There,  there Rev.E.  T.  Griffith.  139 

The  wrath  of  God,  oh,  He  hath  taken. 

Rev.  E.  T.  Griffith.  122 

This  book  is  all  that's  left  me  now 185 

Thou  art  gone  up  on  high  ...Emma  Toke,  1851.  130 

Through  heaven  and  earth 143 

Thy  heart  to  the  Saviour,  O  sinner,  now  give.  199 
'Tis  for  conquering  kings  to  gain. 

Rev.  E.  T.  Griffith. 
'T  is  finished  ;  so  the  Saviour  cried. 

Dr.  Stennet. 

To  God  the  universal  King Dr.  Stennet. 

To  God  we  now  delight  to  sing. 

Rev.  E.  T.  Griffith. 
To  Jesus'  throne,  unclean  I  go. 

Mrs.  Llewellyn,  Wales. 
To  the  throne  of  grace  on  our  homeward  way 

Rev.  E.  T.  Griffith. 

Touch  not  the  cup,  it  is  death 194 

To  Zion's  hill  I  lift  mine  eyes-  Tate  &  Brady.    32 


171 


144 


172 
97 
33 

125 


Weary  of  earth,  and  laden  with  my  sin 141 

We  sat  down  and  wept  by  the  waters  of  Babel.  182 
When  gathering  clouds  around  I  view. 

Robert  Grant,  1806 

When  God  arose,  the  nation 

When  I  can  read  my  title  clear..  Dr.  I.  Watts 
When  I  think,  O  Salem,  of  thee. 

Rev.  E.  T.  Griffith 

When  shall  we  meet  again 183 

When  ten  thousand  thousand  ages. 

Rev.  E.  T.  Griffith.    91 

When  the  morning  light 189 

Wherever  two  or  three  may  meet 36 

While  Thee  I  seek,  protecting  power. 

Helen  Maria  Williams,  1786.  165 

Who  amid  the  swelling  billows 114 

Who  can  describe  the  joys  that  rise 65 

Who  cometh  from  Edom  with  might. 

Rev.E.  T.  Griffith.  123 
Who  is  He  that  comes  from  Edom 127 


Ye  saints  and  servants  of  the  Lord 133 

Ye  saints  below,  and  hosts  above- J.  Stennet.    30 
Ye  servants  of  God 153 


A  NTH  K.M  S.  PAGE 

No.  1.— Deep  Jordan's  banks  T  tread 210 

No.  2.— Behold !  behold !  I  stand  at  the  door.  214 

No.  3.— I  will  arise 216 

No.  4— Let  all  the  people 218 

No.  5.— I  heard  from  heaven  a  voice 224 


234 


METRICAL    INDEX. 


M.  1.     [S.  M.] 


TUNE.                       AUTHOR.                       ARRANGED  BY.  NO. 

Augustine J.  S.  Bach Author 13 

Elworth W.  J.  Hughes,  A.M Author 7 

Franconia German  Melody 14 

Hampton Anon 3 

Ipswich Rev.  J.  J.  White Author 5 

Mahanoy  City Evan  Williams Author 4 

Pen  y  Bryn Evan  Williams  (Prize  Tune) Author 12 

Shirland Samuel  Stanley,  1805 Author 11 

Silchester Dr.  Malan Author 10 

Silver  Street Isaac  Smith,  1770 Author 6 

St.  Michael From  Scotch  Psalter,  1565 Havergal 2 

St.  Thomas Aaron  Williams Anon 1 

Tytherton. Rev.  L.  R.  West,  1753-1826 Havergal 8 

Winton An  old  Congregational  Tune J.  D.  Jones 9 

M.  3.     [C.  M.] 

Abbey Scotch  Psalter,  163 J.  D.  Jones 37 

Arlington Thomas  A.  Arne,  1762 Author 28 

Arnold's 45 

Azmon Carl  Gotthelf  Glazer,  1828 Dr.  L.  Mason 27 

Bangor Welsh  Air J.  D.  Jones 24 

Bedford W.  Wheall,  1729 J.  D.  Jones 16 

Belmont S.  Webbe Author 44 

Canaan 34 

Chichester Ravenscroft's  Psalter,  1621 Anon 41 

Claremont J.  Foster,  Bristol Author 40 

Coronation Oliver  Holden,  1793 Author 19 

Downs Anon 31 

Dryberg Tate J.  D.  Jones 25 

Dundee Scotch  Psalter,  1611 Havergal 21 

Evan Dr.  L.  Mason Author 26 

Gloucester Ravenscroft's  Psalter,  1621 Havergal 18 

Ledbury J.  D.  Jones. Author 23 

Maitland Geo.  X.  Allen,  1849 Author 38 

Martyrdom H.  Wilson J.  D.  Jones 32 

Melody A.  Chapin Author 30 

]N"ormanton German Anon 42 

Ricli Anon 33 

Salisbury 43 

St.  David's Playford  Psalter Havergal 35 

St.  James Raphael  Courtville,  1680 J.  D.  Jones 22 

St.  Magnus Jeremiah  Clark,  1707 J.  D.  Jones 36 

St.  Martin's William  Tansur,  1738 Several 39 

St.  Mary's Ravenscroft's  Psalter Dr.  Croft 15 

St.  Peter's A.  R.  Reinagle Author 17 

St.  Stephen Rev.  W.Jones Xayland 20 

Tallis Thomas  Tallis,  1565 29 

235 


METRICAL   INDEX. 

M.  4.     [8s  &  7s.] 

TUNE.                                                          AUTHOR.                                                         ARRANGED  BY.  NO. 

Dyfrdwy Jeffreys Rev.  J.  Roberts  (Ie- 

uanGwyllt) 46 

Rbuthyn B.  M.  Williams Author 48 

St.  Alban's German  Carol Havergal 47 

M.  5.     [L.  M.] 

Angels'  Hymn Orlando  Gibbons,  1622 J.  D.  Jones 64 

Arundel S.  AVebbe Author 51 

Boston Greek  A'ir Dr.  L.  Mason 66 

British Author 52 

Canon Thomas  Tallis,  1565 Author 76 

Charmouth 74 

Constance C.  Goudhnel,  1510-1572 Havergal 68 

Duke  Street John  Hatton,  1790 Author 62 

Eisenach 54 

Ernan Dr.  L.  Mason Author 55 

Gilead Handel J.  D.  Jones 59 

Gotha Kophl,  1587 J.  D.  Jones 60 

Grace  Church Russian  Air L.  T.  Downs 77 

Happy  Day 73 

Hursley Mozart W.  H.  Monk 71 

Leipsic .....J.  Hermann  Scheini,  1631 J.  S.  Bach 63 

Mamre Handel E.  Stephens 67 

Melcombe 75 

Philadelphia 56 

Rockingham Dr.  L.  Mason Author 72 

Samson 57 

Sessions L.  O.  Emerson,  1847 Author 50 

St.  Crispin 49 

St.  Cross J.  B.  Dykes ...  58 

St.  Olaves 53 

Stirling Anon E.  Stephens 70 

Wareham William  Knapp,  1698-1747 J.  D.  Jones 69 

Winchester Crosselius,  1650 Havergal  and  others  65 

Yr  Hen  Canted Psalms  of  Morot  and  Beza,  1545 Havergal 61 

M.  6.     [6,  8.] 

Adoration Anon Dr.  L.  Mason 80 

Beverly Anon J.  Goss  and  others-  82 

Conwy. J.  D.  Jones Author 78 

Croft's Dr.  Croft,  1712 Havergal  and  others  79 

Kedron Henry  Lawes,  1637 J.  D.  Jones 81 

M.  7.     [8,  7,  4.] 

Bryn  Calfaria Wm.  Owen,  Prysgol Author 92 

Caersalem AVelsh  Air J.  D.  Jones 90 

Catherine D.  Roberts,  Alawydd Author 86 

Dix German  Carol I.  Shelmerdine 85 

Edeyrnion An  old  AVelsh  Air J.  D.  Jones 83 

Peniel Welsh  Air E.  Stephen 88 

Sicily Sicilian  Air 84 

Turin German  Air Dr.  L.  Mason 87 

Verona Italian  Air Rev.  J.  Roberts  (Ie- 

uan  Gwyllt) 89 

Aresper Russian  Air Sir  I.  A.  Stevenson.  93 

Y  Delyn  Aur AVelsh  Air E.  Stephens 91 

236 


METRICAL   INDEX. 

M.  8.     [8,  7,  3.] 

TUNE.  AUTHOR.  ARRANGED   BY.  NO. 

Ireiddiol W.  B.  Bradbury,  1862 E.  Stephens 94 

M.  9.     [7,  6.] 

Aberhondclu Welsh  Melody E.  Stephens 104 

Denton's  Green Out  of  an  English  Anthem E.  Stephens 102 

Ewing Dr.  Ewing Author 106 

Llydaw Britannic  Air. R.  H.  Prit  chard  and 

others 99 

Lubeck Welsh  Vulpius J.  D.  Jones 98 

Meirionydd Welsh  Melody J.  D.  Jones 96 

Missionary Dr.  L.  Mason Author 101 

Penitence Wn>.  H.  Oakley,  1836 Author 103 

St.  Simon 97 

Webb G.  J.  Webb Author 100 

Wittemburgh I.  Cruger J.  D.  Jones 95 

Yarmouth Dr.  L.  Mason Author 105 

M.  lO.     [8,  7.] 

Bendithiad Samuel  Webbe,  1740 J.  D.  Jones 109 

Dismission Greek  Air J.  D.  Jones 113 

Dolgellau Yttyr  Eryri Author 118 

Edinburgh Welsh  Air J.  D.  Jones 108 

Eifionydd J.  A.  Lloyd Author 112 

Hamburgh I.  Schopp,  1640 Dr.  Filitz Ill 

Hyfrydol Composed  of  two  Welsh  Airs E.  Stephens 110 

Lugano 120 

Moriah Welsh  Air E.  Stephens 116 

Mount  of  Olives Beethoven J.  D.  Jones 115 

Nettleton Anon. ,1813 Asahel  Nettleton....  117 

Rousseau J.  J.  Rousseau E.  Stephens 114 

St.  Hilary Ganther E.  Stephens 119 

M.  11.     [9,  8.] 

Bryn  Caersalem J.  Mills Author 122 

Elliot John  Ellis E.Stephens 121 

M.  12.     [8,  8.] 

Aberaman Hywel  Cynnon Author 125 

Arabia  W.  J.White E.  Stephens 127 

De  Fleury M.  De  Fleury Author 123 

St.  Andrew's Dr.  L.  Mason J.  D.  Jones 124 

Sweet  Hour W.  B.  Bradbury Author 126 

M.  18.     [S.  M.  D.] 

Iona Day's  Psalter,  1563 J.  D.  Jones 128 

Nearer  Home J.  Woodbury Dr.      Evans       and 

others 129 

Old  25 Anon 130 

St.  Barnabas Anon 132 

St.  Llechid E.  H.  Mehul 131 

M.  15.     [8,  8,  8.] 

Kirby H enrich  Scheideman Rink  and  others 133 

Rhosyn  Saron Welsh  Melody E.  Stephens 134 

Talarfon J.  Hughes,  Liverpool Author 135 

237 


METRICAL    INDEX. 

/ 

M.16.     [8,8,6.] 

TUNE.  AUTHOR.  ARRANGED   BY.  NO. 

Inspruck Henry  Isaac J.  D.  Jones 138 

St.  Alwen Anon 136 

Tadinor Dr.  L.  Mason Author 137 

M.  17.     [2,  8.] 
Danville Joseph  Parry Author 139 

M.  19.     [lO.     4  lines.] 

Banburv Anon 142 

Clod Welsh  Air E.  Stephens 143 

Erfyniad Welsh  Air Rev.  T.Jones, B.  A.  144 

Eventide W.  H.  Monk Author 140 

Pilgrim's  Song Goudimel Dr.  L.  Mason 141 

M.  20.     11,  11,  11,  11. 

Hanover Dr.  Croft J.  Goss 149 

Joanna Welsh  Air... J.  D.  Jones 146 

Montgomery S.  Stanley Author 147 

Oldenburg Thomas  Selle,  1655 J.  D.  Jones 148 

Yr  Rhosyn  Olaf Irish  Air E.  Stephens 145 

M.  21.     [8,  8.] 

Llangeitho J.  Rudolph  Ahle,  1664 Author 150 

Llantrisant Welsh  Air E.  Stephens 151 

M.  23.    [5,  6,  5.] 

Cysur Welsh  Air Rev.  T.  Jones,  B.A.  152 

Taliesin Matthews E.  Stephens 153 

M.  25.    [7,  4.] 

Gwalchmai J.  D.  Jones 155 

Llanfair Welsh  Air 154 

Nebo Welsh  Air E.Stephens 156 

M.  30.     [6,  6,  4.] 

Gwalia Welsh  Air J.  D.  Jones 160 

Hermon Brann,  1675 J.  D.  Jones 161 

Malvern English  Air Rev.     J.     Roberts 

(leuan  Gwyllt)....  159 

Moscow F.  Graidini Havergal 157 

Olivet Dr.  L.  Mason J.  D.  Jones 158 

M.  39.     [7,  7.] 

Lichfield ...J.  Richardson Author 163 

Martyn S.  B.  Marsh,  1834 Author  and  others..  162 

Mendelssohn Mendelssohn Author 164 

M.  46.     [M.  C.  D.] 

Yr  Hyfrydlais Rev.  J.  B.  Dykes Author 165 

238 


METRICAL    INDEX. 
M.  48.     [7,  6,  8.] 

TUNE.  AUTHOR.  ARRANGED   BY.  NO. 

Russell  Place W.  Sterndale  Bennett :... .Author 166 

M.  49.     [7.     6  lines.] 

Eatisbon German  Carol J.  Goss 168 

Rock  of  Ages Rev.  J.  B.  Dykes Author 167 

M.  51.     [7.] 

Corinth Freylmghausen  Gesangbuch Frevlinghausen 171 

Innocents An  Old  Air W.  II.  Monk 170 

PleyersHymn Iguaz  Pleyel,  1790 Author 169 

M.  52.     [8.     6  lines.] 

Christ  Church A.  G.  Ouseley.  Bart Author 175 

Dresden An  Old  Air J.  Goss 172 

Eaton Te  Wvvil J.  D.  Jones 174 

Stella Anon 173 

M.  54.     [8,  7,  7.] 

Cassel An  Old  Air J.  D.  Jones 176 

Handel Handel Author 177 

M.  58.     [6,  5,  6.] 

Iorddonen An  Old  Air Rev.  T.  Jones 178 

Moab Rev.  John  Roberts  (I.  Gwyllt) Author 179 

M.  64.     [8,  7.] 
Lausanne Dr.  Malan E.  Stephens ISO 

M.  66.     [6,  4.] 
Bethany Dr.  L.  Mason Author 181 

M.  68.     [87,  88,  7.] 
Tredegar Anon   1S4 

MISCELLANEOUS. 

The  Waters  of  Babylon 182 

When  shall  We  Meet  Again 183 

The  Family  Bible 185 

Kind  Words  can  never  Die 186 

The  Orphan's  Song 187 

I  Want  to  be  an  Angel 188 

1*11  Awav  to  the  Sabbath-School 189 

On  the  Cross 190 

Oh!  I  want  to  Cross  Over 191 

Victory 192 

Come  to  Jesus 193 

Touch  Xot  the  Cup 194 

Beautiful  City 195 

Mount  Vernon 196 

The  Little  AVanderer 197 

Beautiful  Land  of  Rest 198 

Sweet  Home 199 

Scatter  Seeds  of  Kindness 2<>0 

Oh,  How  He  Loves 201 

God  is  Xear 202 

Anthems.— 1,  2,  3.  4,  5. Pages  210-224 

239 


INDEX    OF    TUXES. 


NO. 

Abbey 37 

Aberaman 125 

Aberhouddu 104 

Adoration 80 

Angels*  Hymn 64 

Arabia 127 

Arlington 28 

Arnold's 45 

Arundel 51 

Augustine 13 

Azinon 27 

Banbury 142 

Bangor 24 

Beautiful  City 195 

Beautiful  Land  of  Rest 198 

Bedford 16 

Belmont 44 

Bendithiad 109 

Bethanv 181 

Beverly 82 

Boston 66 

British 52 

Bryn  Caersalem 122 

Bryn  Calfaria 92 

Caersalem 90 

Canaan 34 

Canon 76 

Cassel 176 

Catherine 86 

Charmouth 74 

Chichester 41 

Christ  Church 175 

Claremont 40 

Clod 143 

Come  to  Jesus 193 

Constance 68 

Conwv 78 

Corinth 171 

Coronation 19 

Croft's 79 

Cysur 152 

Danville 139 

De  Fleury 123 

Denton's  Green 102 

Dismission 113 

Dix 85 

Dolgellau 118 

Downs 31 

Dresden 172 

Dryberg... 25 

Duke  Street 62 

Dundee 21 

Dyfrdwy 46 

Eaton 174 

Edeyrnion 83 

Edinburgh 108 

Eiflonydd 115 

Eisenach 54 

Elliot 121 

Elworth 7 

Erfyniad 144 

ESrnan 55 

Evan 26 

Eventide 140 

Ewing 106 

Franconia 14 

Gilead 59 

Gloucester 18 

God  Is  Near 202 

Gotha 60 

Grace  Church 77 


no. 

Gwalchmai 155 

Gwalia 160 

Hamburgh Ill 

Hampton 3 

Handel 177 

Hanover 149 

Happy  Day 73 

Hermon 161 

Hursley 71 

Hyfrydol 110 

I'll  Away  to  the    Sabbath- 
School 189 

Innocents 170 

Inspruck 138 

Iona 128 

Iorddonen 178 

Ipswich 5 

Ireiddiol 94 

I  Want  to  be  an  Angel 188 

Joanna 146 

Kedron 81 

Kind  Words 186 

Kirby 133 

Lausanne 180 

Ledbury 23 

Leipsic 63 

Lichfield 163 

Llanfair 154 

Llangeitho 150 

Llantrisant 151 

Llvdaw 99 

Lubeck 98 

Lugano 120 

Mahanov  Citv 4 

Maitland .'. ,38 

.Malvern 159 

Mamre 67 

Martyn 162 

Martyrdom 32 

Melcombe 75 

Melody 30 

Mendelssohn 164 

Merionydd 96 

Missionary 101 

Moab 179 

Montgomery 147 

Moriah 116 

Moscow 157 

Mount  of  Olives 115 

Mount  Vernon 196 

Nearer  Home 129 

Nebo 156 

Xcttleton 117 

Normanton 42 

Oh,  how  He  Loves 201 

Oh,  I  Want  to  Cross  Over 191 

Old  25 130 

Oldenburg 148 

Olivet 158 

On  the  Cross 190 

Peniel 88 

Penitence 103 

Pen  v  Bryn 12 

Philadelphia 56 

Pilgrim's  Sony 141 

Pleyel's  Hymn 169 

Ratisbon 168 

240 


Ehosvn  Saron 134 

Rhuthvn 48 

Rich 33 

Rockingham 72 

Rock  of  Ages 167 

Rousseau 114 

Russell  Place 166 

Salisbury 43 

Samson 57 

Scatter  Seeds  of  Kindness-..  200 

Sessions 50 

Shirland 11 

Sicily 84 

Silchester 10 

Silver  Street 6 

St.  Alban's 47 

St.  Alwen 136 

St.  Andrew's 124 

St.  Barnabas 132 

St.  Crispin 49 

St.  Cross 58 

St.  David's a5 

St.  Hilary 119 

St.  James 22 

St.  Llechid 131 

St.  Magnus 36 

St.  Martin's 39 

St.  Mary's 15 

St.  Michael 2 

St.  Olaves 53 

St.  Peter's 17 

St.  Simon. 97 

St.  Stephen 20 

St.  Thomas 1 

Stella 173 

Stirling 70 

Sweet  Home 199 

Sweet  Hour  of  Prayer 126 

Tadmor 137 

Talarfon 135 

Taliesin 153 

Tallis 29 

The  Family  Bible 185 

The  Little  Wanderer 197 

The  Orphan's  Song 187 

The  Waters  of  Babylon 182 

Touch  Not  the  Cup 194 

Tredegar : 184 

Turin 87 

Tytherton 8 

Verona 89 

Vesper 93 

Victory 192 

Wareham 69 

Webb 100 

When  shall  We  Meet  Again..  183 

Winchester 65 

Winton 9 

Wittemburgh 95 

Yarmouth 105 

Y  Delyn  Aur 91 

Vr  H«;n  Canted 61 

Yr  Hvfrvdlais 165 

Yr  Rhosyn  Olaf 145 

Anthems. 

1 Page  210 

2 "       214 

3 "       216 

4 "       218 

5 "       224 


